พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 1 
พระอภิธรรมปิฎก 
เล่ม ๙ 

มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ 

ขอนอบน้อมแด'พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

เหตุทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ อโลภะ อโมหะ อาศัยอโทสะ อโลภะ อโทสะ 
อาศัยอโมหะ โมหะ อาศัยโลภะ โลภะ อาศัยโทสะ โทสะ อาศัยโมหะ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรมในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอโลภะ 
พึงผูกจักรนัย 

โมหะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 2 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ 

เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นนเหตุธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และเหตุธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม 
ฯลฯ ขันธ์ ๒ และเหตุธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัย 

โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โมหะ อาศัยโทสะ และสัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม และเหตุธรรม 
ฯลฯ ขันธ์ ๒ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ และเหตุธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ และเหตุธรรม 
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อโทสะ อโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม 
และอโลภะ ฯลฯ ขันธ์ ๒ อโทสะ อโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ และอโลภะ 
พึงผูกจักรนัย 

ขันธ์ ๓ และโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม และโลภะ 
ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 3 

ในปฏิสนธิขณะ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
และอโลภะ ฯลฯ 

[๒] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

ทิ้งรูปภูมิเสีย พึงกระทำวาระ ๙ ในอรูปภูมิเท่านั้น 

เพราะอธิปติปัจจัย ปฏิสนธิไม่มี พึงกระทำให้บริบูรณ์ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย นี้เป็นข้อที่ต่างกัน 

เพราะอนันตรปัจจัย เพราะสมทันตรปัจจัย เพราะสหชาตปัจจัย มีมหาภูตรูปทั้งหมด 
ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

เพราะธัญญมัญญปัจจัย เพราะนิสสยปัจจัย เพราะอุปนิสสยปัจจัย เพราะปุเรชาตปัจจัย 
เพราะอาเสวนปัจจัย ปฏิสนธิไม่มี แม้ในภูมิทั้งสอง 
เพราะกัมมปัจจัย เพราะวิปากปัจจัย ฯลฯ 
เพราะอริคตปัจจัย 

[๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลมปัฏฐาน จบ 

[๔] นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 4 

[๕] นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ นเหตุธรรม อาศัย 
นเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหมด 

นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม และขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุธรรม ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯ 

ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัยพึงกระทำให้บริบูรณ์ ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะ 
สมนันตรปัจจัย ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญปัจจัย ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย 
[๖] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ 
พึงผูกจักรนัย 

โมหะ อาศัยโลภะ โลภะ อาศัยโมหะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยเหตุธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
เหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยอโลภะ 
พึงผูกจักรนัย 

โมหะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโลภะ 
พึงผูกจักรนัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 5 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ 
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ เหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม ในปฏิสนธิ- 
ขณะ ฯลฯ 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ และนเหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม 
ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัย 

ในอรูปภูมิ โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรมและเหตุธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม และเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรมและนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ และอโทสะ อโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม และ 
อโลภะ ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

พึงผูกจักรนัย 

ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม และโลภะ 
พึงผูกจักรนัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 6 

[๗] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย ฯลฯ ไม , ใช่ 
เพราะอาเสวนปัจจัย 

[๘] นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม 
นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร- 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
[๙] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย มี ๙ นัย 
[๑๐] นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่ 
เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๑] ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ รูปชีริตินทรีย์ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๒] ฯลฯ ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
[๑๓] ฯลฯ ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกธรรม ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯพาหิรรูปฯลฯอาหารสมุฏฐานรูปฯลฯอุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ 
ทั้งหลาย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 7 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย ฯลฯ 

ไม , ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย เหมือนที่ไม่ใช่ 

ปุเรชาตปัจจัย พึงกระทำวาระ ในอรูปภูมิเท่านั้น ฯลฯ ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย ฯลฯ ไม่ใช่ 

เพราะวิคตปัจจัย 


[๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๓ 

ปัจจนึยะ จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ 

ภาค ๓ - หน้าที่ 8 

[๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ ฯลฯ 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๙ 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๓ 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๓ 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

อนุโลมปัจจนึยะ จบ 


[๑๖] ในอารัมมฌปัจจัย 


กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๒ฯลฯ 

ในกัมมปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 9 


ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ 

ในอาหารปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในอินทริยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในฌานปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 


ในสัมปยุตตปัจจัยกับฯลฯ มี " ๒ฯลฯ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 


ปัจจนียานุโลม จบ 

แม้สหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร 

ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร วาระ เมื่อมหาภูตรูปทั้งหลาย 
จบแล้ว พึงกระทำว่า "อาศัยหทัยวัตถุ" อายตนะ ๕ ย่อมได้ในอนุโลมก็ดี ในปัจจนียะก็ดี ฉันใด 
พึงกระทำฉันนั้น สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงทำให้บริบูรณ์ รูปภูมิไม่มี มีแต่อรูปภูมิเท่านั้น 

ปัญหาวาร 

[๑๗] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย คือ อโลภะเป็นปัจจัยแก , 

อโทสะ แก , อโมหะ โดยเหตุปัจจัย 

พึงผูกจักรนัย 

โลภะ เป็นปัจจัยแก , โมหะ โดยเหตุปัจจัย โทสะ เป็นปัจจัยแก , โมหะ โดยเหตุปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 10 

คือ อโลภะ เป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะ และสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

พึงผูกจักรนัย 

โลภะ เป็นปัจจัยแก่โมหะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๘] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรม 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรม 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรม 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล ทำอุโบสถกรรมแล้ว พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น 

บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 

บุคคลออกจากฌานแล้ว พิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ละแล้ว ที่เป็นเหตุธรรม กิเลสที่ข่ม 
แล้ว ฯลฯ รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุธรรม โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นเหตุธรรม โดยเจโตปริยญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 11 

อากาสานัญจายตนะกิริยา เป็นปัจจัยแก่วิญญาณฌูจายตนะกิริยา อากิญชัญญายตนกิริยา เป็น 
ปัจจัยแก , ฒวสัญญานาสัญญายตนกิริยา รูปายตนะเป็น ปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก่ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถากัมมูปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
พึงยกเอาเฉพาะข้อความในบาลีตอนที่ ๑ ว่า "บุคคลให้ทาน" เท่านั้น 
มาใส่ในที่นี้แต่ให้ตัดอาวัชชนะออกเสีย และข้อที่ว่า "รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุ- 
วิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ" นี้ ก็ให้ตัดออก 
นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือบุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะ 
ปรารภกุศลกรรมนั้น เหตุธรรมทั้งหลายและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายเกิดขึ้น 

พึงยกเอาข้อความที่ตั้งอยู่ในบาลีนั้นมาใส่ที่นั้ให้เหมือนกับข้อความในบาลีตอนที่ ๒ 
เหตุธรรมและนเหตุธรรมเป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
เหตุธรรมและนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรมและสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย 

เหตุธรรมและนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรม 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 

[๑๙] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่เพราะกระท่าเหตุธรรมให้หนักแน่น เหตุธรรมทั้งหลาย 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 12 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตเหตุ 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่เพราะกระทำเหตุธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่เพราะกระทำเหตุธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เหตุ 
ธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และเหตุธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 
นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ พึงยกเอาข้อความตามบาลีที่ว่า "บุคคลให้ทานแล้ว" มาใส่ให้ 
พิสดาร จนถึงคำว่าขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ฯลฯ พึงยกเอาข้อความตามบาลีข้างต้น 
มาใส่ จนถึงหทยวัตถุ และขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตเหตุ 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 13 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทำกุศล 
กรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา เพราะกระทำกุศลธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรมและเหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 

พึงยกเอาข้อความตามบาลีที่ว่า บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วใน 
กาลก่อน จนถึงหทยวัตถุ และขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม มาใส่ 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยอธิปติปัจจัย 
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม และนเหตุธรรมโดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำเหตุธรรม และ สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
[๒๐] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ โดย 
อนันตรปัจจัย 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม ที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 14 

คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
นเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู ฯลฯ ฒวสัญญานาสัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก , 

ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
นเหตุมูลกนัย เป็นอย่างเดียวกันทั้ง ๓ 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , เหตุ 
ธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ เหตุธรรมทังหลาย ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทังหลาย เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม 
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย 

[๒๑] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม โดยสมนันตรปัจจัยเหมือนกับอนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย ทั้ง ๒ ปัจจัยนี้เหมือนกับปัจจยวาร 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย เหมือนกับนิสสยปัจจัย ในปัจจยวาร 
[๒๒] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌปนิสสย อนันตรรปนิสสย ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 15 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรมทั้งหลาย 
โดยอุปนิล , ล , ยปัจจัย 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นนเหตุธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมทั้งหลาย 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอุปนิล'ล , ยปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิล , สยะ ปกลูปนิล , สยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ความปรารถนา แก่มรรค 
แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะแล้ว 
ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ความปรารถนา แก่มรรค 
แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 16 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ เหมือนกับอุปนิสสยปัจจัย ตอนที่ ๒ 
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอุปนิล'สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิล , สยะ ปกลูปนิล , สยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิล , สยะ ปกลูปนิล , สยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอุปนิล , สย- 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิล , สยะ ปกลูปนิล , สยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิล , สยะ ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
[๒๓] นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 
ฯลฯ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลาย ที่เป็นนเหตุธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 17 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรมทั้งหลาย โดยปุเรชาต- 
ปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส ฯลฯ ทิพพจักขุ ฯลฯ 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๒๔] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาต- 
ปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๒๕] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม โดยอาเสวนปัจจัย เหมือนกับอนันตรปัจจัย 
[๒๖] นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 18 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตเหตุทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากเหตุทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
และเหตุธรรมทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ทั้งหลาย 
และเหตุธรรมทั้งหลาย และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
[๒๗] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยวิปากปัจจัย 
คือ อโลภะ ที่เป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , อโทสะ แก่อโมหะ โดยวิปากปัจจัย 
พึงกระทำวาระ ๙ ในวิปากวิภังค์ เหมือนกับปฏิจจวาร 
[๒๘] นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ โดยอาหารปัจจัย 
นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยอาหาร 
ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 19 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย แก , เหตุ- 
ธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๒๙] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอินทริยปัจจัย ในเหตุมูลกนัย มีหัวข้อ 
ปัจจัย ๓ 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

อินทริยปัจจัย พึงให้พิสดารอย่างนี้และมีวาระ ๙ 

[๓๐] นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยฌานปัจจัยมี ๓ นัย 

[๓๑] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยมัคคปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย 

ใน ๒ ปัจจัยนี้มี-วาระ ๙ 

[๓๒] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตต- 
ปัจจัย เหตุธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่เหตุธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตต- 
ปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดย : วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 20 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดย 
วิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ชักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยริปปยุตตปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมทั้งหลาย 
โดยริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมทั้งหลาย โดยริปปยุตตปัจจัย 
นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมและนเหตุธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมทั้งหลาย 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

เหตุธรรมและนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยริปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 21 

[๓๓] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอัตถิปัจจัย คือ อโลภะ เป็นปัจจัย 
แก , อโทสะ แก , อโมหะ โดยอัตถิปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 

โลภะ เป็นปัจจัยแก , โมหะ โดยอัตถิปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดย 
อัตถิปัจจัย 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คือ อโลภะ เป็นปัจจัยแก่อโทสะ แก่อโมหะ แก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

พึงผูกจักรนัย 

โลภะ เป็นปัจจัยแก , โมหะ แก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
อัตถิปัจจัย 

พึงผูกจักรนัย 

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุ 
ธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 22 
พึงผูกจักรนัย 

ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , หทัยวัตถุ โดยอัตถิปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏ- 
ฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พึง 
เสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ จักขายตนะ ฯลฯ 
กายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
นเหตุธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตเหตุ 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 
ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พึงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , 

เหตุธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมและนเหตุธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ แก , เหตุธรรม 
ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 23 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสธาตุ 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ อโลภะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , อโทสะ 
แก , อโมหะ โดยอัตถิปัจจัย 

พึงผูกจักรนัย 

โลภะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่โมหะ โดยอัตถิปัจจัย 

พึงผูกจักรนัย 

ปฏิสนธิขณะ อโลภะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่อโทสะ อโมหะ โดยอัตถิปัจจัย 

พึงผูกจักรนัย 

เหตุธรรมและนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม และเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมและหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นเหตุธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย เหตุธรรมทั้งหลาย และมหาภูตรูปทั้งหลายที่เกิดร่วมกัน เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้ 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 24 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม และอโลภะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
แก , อโทสะ แก่อโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

พึงผูกจักรนัย 

ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม และอโลภะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ แก , โมหะ และชิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 


พึงผูกจักรนัย 

]สนธิขณะ ขันธ์๑ ที่เป็นนเหตุธรรม และอโลภะ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 

ในปฏิสนธิขณะ อโลภะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่อโมหะและสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย โลภะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , โมหะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย 
[๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย มีวาระ ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 25 


ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในวิปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในวิปปยุตตปัจจัย 
ในอัตถิปัจจัย 
ในนัตถิปัจจัย 
ในริคตปัจจัย 
ในอริคตปัจจัย 


๓ 


๓ 


มีวาระ 
มี 
มี 

มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี 


ม่ 


๓ 

๙ 


มิ 

มี 


๙ 

๕ 


มิ 

มี 

มี 

มี 


๙ 

๙ 

๙ 

๙ 


ผู้มีปัญญาพึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 

[๓๕] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 
เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 26 

นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 
นเหตุธรรม ปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณ- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๓๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยะ จบ 

[๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 27 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนียะ จบ 


[๓๘] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 


มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๓ 

ในธัญญมัญญปัจจัย กับฯลฯ 

มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย กับฯลฯ 

มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 28 


ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 


ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

•1 

๓ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

II 

๓ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 


ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 


ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

•1 

๓ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

•1 

๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 


ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

II 

๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

•1 

๙ 

ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

II 

๙ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 



พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุโลม จบ 


เหตทกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 29 

สเหตุกทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๓๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ ในปฏิสนธิขณะ 

ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรมขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต ด้วยอุทธัจจะ 
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 30 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 

ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมห 
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๔๐] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 31 

สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 

ฯลฯ 

[๔๑] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม 
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๔๒] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เพราะสมนันตรปัจจัย 
[๔๓] ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม โมหะ ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 32 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ขันธ์ ๓ และโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ ขันธ์๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 
ปัจจัยเหล่านี้พึงกระทำเป็นวาระ ๕ เหมือนกับเหตุปัจจัยไม , มีแตกต่างกัน 
[๔๔] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม 
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะธัญญมัญญปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ 

ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะธัญญมัญญปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 33 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอณูญมัญญปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๔๕] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะนิสสยปัจจัย 

ฯลฯ เพราะอุปนิสสยปัจจัย 

ฯลฯ เพราะปุเรชาตปัจจัย 

ฯลฯ เพราะอาเสวนปัจจัย 

ฯลฯ เพราะกัมมปัจจัย 

ฯลฯ เพราะวิปากปัจจัย 

ฯลฯ เพราะอาหารปัจจัย 

ฯลฯ เพราะอินทริยปัจจัย 

ฯลฯ เพราะฌานปัจจัย 

ฯลฯ เพราะมัคคปัจจัย 

ฌานปัจจัยก็ดี มัคคปัจจัยก็ดี เหมือนกับสหชาตปัจจัย พาหิรรูป มหาภูตรูป ไม่มี 

ฯลฯ เพราะสัมปยุตตปัจจัย 

ฯลฯ เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

ฯลฯ เพราะอัตถิปัจจัย 

ฯลฯ เพราะนัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 34 

ฯลฯ เพราะวิคตปัจจัย 



ฯลฯ เพราะอวิคตปัจจัย 



[๔๖] ในเหตุปัจจัย 


มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย 


มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย 


มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 


มี " ๖ 

ในสมนันตรปัจจัย 


มี " ๖ 

ในสหชาตปัจจัย 


มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 


มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 


มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 


มี " ๖ 

ในปุเรชาตปัจจัย 


มี " ๖ 

ในอาเสวนปัจจัย 


มี " ๖ 

ในก้มมปัจจัย 


มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย 


มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย 


มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย 


มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย 


มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย 


มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 


มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย 


มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 


มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 


มี " ๖ 

ในริคตปัจจัย 


มีวาระ ๖ 

ในอริคตปัจจัย 

พึงนับอย่างนี้ 

มี " ๙ 


อนุโลม จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 35 

[๔๗] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ พึงกระทำทั้งหมด ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

[๔๘] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ 
ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
[๔๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัยเหมือนกับ 
สหชาตปัจจัย ในอนุโลม 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะธัญญมัญญปัจจัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย 

[๕๐] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ที่เป็น 


สเหตุกธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 36 

อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ 

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงให้พิสดาร ตลอดถึงอสัญญสัตว์สเหตุกธรรม อาศัย 
อเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 37 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๕๑] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย 
[๕๒] ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสเหตุกธรรม 
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทังหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และโมหะ 

[๕๓] ฯลฯ ไม่ใช่เพราะริปากปัจจัย ปฏิสนธิ ไม่มี 

[๕๔] อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะฌานปัจจัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย 

[๕๕] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 38 

อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 


ด้วยอุทธัจจะ 

สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปปยุตต- 
ปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 


และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ฯลฯ ไม , ใช่เพราะนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ ไม , ใช่เพราะริคตปัจจัย 
[๕๖] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 


มีวาระ ๒ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 39 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


มี " ๓ 
มี " ๖ 
มี " ๓ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

พึงนับอย่างนี้ 


ม่ 


๓ 


ปัจจนึยะ จบ 



[๕๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " { 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 0 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 1 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 40 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ 


[๕๘] ในอารัมมณปัจจัย 

กับเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 


ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยทั้งปวง 
ในวิปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในอริคตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจัยนึยานุโลม จบ 
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 


มีวาระ ๒ 

มี " ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๑ 
มีวาระ ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๑ 
มี " ๒ 
มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 41 

ปัจจยวาร 

[๕๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกมูลกะนัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร 

อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวารนั่นเอง 
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 
โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายและชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และ หทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และ อเหตุธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัย ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และ หทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และ มหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ ๓ และ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 42 

จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัย ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๖๐] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัย ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัย หทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
สเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 
โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ อาศัย- 
หทัยวัตถุ 

สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๓ อาศัย ขันธ์ ๑ 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 43 

อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ หทัยวัตถุ 

สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และ โมหะ อาศัย ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และ โมหะ อาศัยขันธ์ ๒ 

[๖๑] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย พึงกระทำวาระ ๙ เฉพาะในปวัตติกาลเท่านั้น 
[๖๒] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เพราะสมนันตรปัจจัย 
[๖๓] ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย 
มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร 

อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิขณะ ตลอดถึง 
อสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัย จักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัย กายายตนะ ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ 

สเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 
โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัย โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 44 

สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัย ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ขันธ์ ๓ อาศัย ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
โมหะที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
สหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตต- 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ 
และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๖๔] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะธัญญมัญญปัจจัย ฯลฯ 

ฯลฯ เพราะอวิคตปัจจัย 

[๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 45 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๖๖] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กาย- 
วิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และโมหะ อาศัยหทยวัตถุ 
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ 

ฯลฯ 


[๖๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่นิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 


มีวาระ ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มีวาระ ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ 

- หน้าที่ 46 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๔ 


ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม , ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม , ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 


ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๖ 


ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 


ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริคตปัจจัย 

มี " ๓ 


พึงนับอย่างนี้ 



ปัจจนึยะ จบ 



[๖๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ 


- หน้าที่ 47 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 


[๖๙] ในอารัมมณปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในอวิคตปัจจัย 


พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียา จบ 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยานุโลม จบ 
นิสสยวาร เหมือนกับ ปัจจยวาร 


มีวาระ ๓ 

มี " ๓ ฯลฯ 

มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 


สังสัฏฐวาร 

[๗๐] สเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ- 
ขณะ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะคลุกเคล้ากับโมหะ ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

สหรคตธรรม คลุกเคล้ากับสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
โมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 48 

[๗๑] สเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ โมหะที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และโมหะ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ ขันธ์๒ ฯลฯ 

อเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 

ฯลฯ 

สเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะคลุกเคล้ากับโมหะ ที่ 
สหรคดด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

สเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
โมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๗๒] สเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๗๓] สเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอนันดรปัจจัย 

ฯลฯ เพราะสมนันตรปัจจัย 

ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย ฯลฯ 

[๗๔] ฯลฯ เพราะวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ซึ่งเป็นวิบาก ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรร 

มปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 49 

อเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ซึ่งเป็นวิปากขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ฯลฯ เพราะฌานปัจจัย ฯลฯ 

ฯลฯ เพราะอริคตปัจจัย 

[๗๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๖ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๖ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอณูญมฌูญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๖ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๖ ฯลฯ 

ในริปากปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๖ 

ในฌานปัจจัย 

มีวาระ ๖ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๖ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 50 

[๗๖] อเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 


ขณะ ฯลฯ 


ฯลฯ 


[๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 


มีวาระ ๓ 
มี " ๖ 
มี " ๖ 
มี " ๖ 


ม่ 


ม่ 

มี 

มี 

มี 


๖ 


พึงนับอย่างนี่ 


ปัจจนึยะ จบ 

[๗๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ 


มีวาระ ๓ 
มี " ๓ 
มี 

มี " ๓ 
มี " ๓ 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 51 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 


[๗๙] ในอารัมมณปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในริปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในอริคตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
กับ ฯลฯ 
พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุ'โลม จบ 


มิ 

มี 

มี 

มี 

มี 


๒ ฯลฯ 

I® 

๑ 

I® 

๑ 

I® 


สัมปยุตตวาร เหมือนกับ สังสัฏฐวาร 
ปัญหาวาร 

[๘๐] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุ- 
ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุ- 


ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 52 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และ ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๘๑] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น 
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 
ออกจากฌานแล้ว พิจารณาฌานแล้ว 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล 
กิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาล 
ก่อน ฯลฯ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นสเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , เนวสัญญานาสัญญายตนะ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถากัมมูปคญาณ โดยอารัมมณปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 53 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมฌจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และ โมหะ เกิดขึ้น 
สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และโมหะ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และ โมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อเหตุกธรรม และ โมหะ เกิดขึ้น 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอารัมมฌปัจจัย 
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นอเหตุกธรรม กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิด 
ขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และโมหะ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมฌจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูป ด้วยทิพพจักขุ พิงเสียง ด้วยทิพพโสตธาตุ 
บุคคลผู้จิตของบุคคลรู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นอเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถากัมมูปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 54 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และ โมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ เพราะปรารภจักขุ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ เกิดขึ้น 

โสตะ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และ โมหะ 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น 
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
โมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และโมหะ เกิดขึ้น 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
โมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 
[๘๒] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทำ 
กุศลธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 
จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ ผล 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 55 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสเหตุกธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ 
เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และซิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 
อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายกระทำนิพพานให้หนักแน่น 
แล้ว พิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก 
แน่นแล้ว ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๘๓] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรค 
โวทานเป็นปัจจัยแก , มรรค มรรค เป็นปัจจัยแก , ผล ผล เป็นปัจจัยแก่ผล อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ 
ผลสมาบัติ ฒวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดย 
อนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 56 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อน ๆ เป็นปัจจัย 
แก , โมหะ ที่สหรคตด้วยริกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
จุติจิต ที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิต ที่เป็นอเหตุกธรรม โดยอนันตร 
ปัจจัย 

ภวังค์ที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ โดยอนันตรปัจจัย 
ภวังค์ที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภวังค์ที่เป็นอเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นอเหตุกธรรม โดยอนันตร- 
ปัจจัย 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อน ๆ เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะที่เกิดหลัง ๆ และโมหะ โดย 
อนันตรปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อน ๆ เป็นปัจจัยแก , 

โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุก- 
ธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ปัญจวิญญาณ โดยอนันตรปัจจัย 
อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
จุติ'จิตที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
ภวังค์ที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ภวังค์ที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอนันตร- 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 57 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันดร- 
ปัจจัย 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ โดยอนันดรปัจจัย 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ และ 
โมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดย 
อนันดรปัจจัย 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ และ 
โมหะ เป็นปัจจัยแก , โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดย 
อนันดรปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , 

วุฏฐานะที่เป็นอเหตุกธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ และ 
โมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ 
และโมหะ โดยอนันดรปัจจัย 

[๘๔] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยสหชาตปัจจัย เหมือนกับสหชาต- 
ปัจจัย ในปฏิจจวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 58 

ปัจจัยสงเคราะห์ 1 ในที่นี้ ไม่มี 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยยัญญม่ฌูญปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย เหมือนกับนิสสยปัจจัย ในปฏิจจวาร 
ปัจจัยสงเคราะห์ , ในที่นี้ ไม่มี 
[๘๕] ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อน์นตรูปนิล , สยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอุปนิล , ล , ยปัจจัย 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิล , ล , ยปัจจัย 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก'อเหตุกธรรม โดยอุปนิล , ล , ยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิล , สยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ สุขทางกาย เป็นปัจจัยแก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทาง 
กาย และแก่โมหะ โดยอุปนิล'สยปัจจัย 

ทุกข์ทางกาย ฯลฯ อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , สุขทางกาย 
แก่ทุกข์ทางกาย และแก , โมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

โมหะ เป็นปัจจัยแก , สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย และแก่โมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่สุขทาง 
กาย แก , ทุกข์ทางกาย และแก่โมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 59 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยสุขทางกายแล้วให้ทาน ฯลฯ 
ทำลายสงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยทุกข์ทางกาย ฯลฯ อุตุ โภชนะ เสนาสนะ ฯลฯ โมหะแล้ว ให้ 
ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

สุขทางกาย ฯลฯ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา แก่ราคะ ฯลฯ 
แก่ความปรารถนา แก , มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ สุขทางกาย และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยอุปนิสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรมและ'โมหะ โดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 60 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

[๘๖] อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว อารัมมณจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และโมหะ โดยปุเรชาตปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบากที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูป ด้วยทิพพจักขุ ปังเสียง ด้วยทิพพโสตธาตุ 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ เพราะปรารภจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลาย ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 61 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๘๗] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลัง และโมหะ เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดภายหลัง 
และโมหะ เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๘๘] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยอาเสวนปัจจัย เหมือนกับ อนันตร 
ปัจจัย 

อาวัชชนะก็ดี ภวังค์ก็ดี ไม่มี ในอาเสวนปัจจัย พึงเว้นวาระทั้ง ๙ 
[๘๙] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สเหตุกธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 62 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อเหตุกธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยก็มมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สเหตุกธรรม ซึ่งเป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
อเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๙๐] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยวิปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ ฯลฯ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยวิปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยวิปากปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยริปากปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยริปากปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และ'จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยริปากปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 63 

[๙๑] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยอาหารปัจจัยมี ๓ นัย 
อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลาย ที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหารเป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอาหารปัจจัย 
[๙๒] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยอินทริยปัจจัยมี ๓ นัย 
อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุตฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดย 
อินทริยปัจจัย รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 
[๙๓] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยฌานปัจจัยมี ๓ นัย 
อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยฌานปัจจัย 
คือ องค์ฌานทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยฌานปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๙๔] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย 
[๙๕] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยสัมปยุตตปัจจัย เหมือนกับ 
สัมปยุตตปัจจัย ในปฏิจจวาร 

พึงกระทำวาระ ๖ 

[๙๖] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 64 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และโมหะ โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และโมหะ เป็นปัจจัยแก , 

กายนี้ที่เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สเหตุกธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยริปปยุตตปัจจัย 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 65 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
[๙๗] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัย 
แก , โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ ที่เกิด 
ก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ แก , 

โมหะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 
ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ ๑ ที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก , สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ปฏิสนธิ พึงกระทำตลอดถึงอสัญญสัตว์ 
ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 66 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และโมหะ โดยอัตถิปัจจัย 
ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอเหตุกธรรม และโมหะ เป็นปัจจัยแก , 

กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย รูปชีวิ¬ 
ตนทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 
อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอัตลิ- 
ปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณชิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูป ด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็น 
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ เพราะปรารภจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโทสะ เกิดขึ้น 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และ โมหะ โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 67 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
โมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย มี ๕ อย่าง 
คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัย 
แก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , โมหะ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และกวฬิงการาหาร เป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 68 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 


ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ แล; 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ แล ะโมหะ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 


[๙๘] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมฌปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมทันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในอัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจฉาชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในริปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 


มีวาระ ๖ 
มี " ๙ 
มี " ๔ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๖ 
มีวาระ ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๓ 
มี " ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 69 

ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 


พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๙๙] สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 

สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 
สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยกัมมปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ 

- หน้าที่ 70 

[๑๐๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ ฯลฯ 


ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม , ใช่อวิคตปัจจัย 

มี " ๙ 


พึงนับอย่างนี้ 



ปัจจนึยะ จบ 



[๑๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 



กับ ฯลฯ 


มีหัวข้อ 

ปัจจัย ๖ ฯลฯ 



ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๖ 

พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลมปัจจนียะ จบ 


[๑๐๒] ในอารัมมฌปัจจัย 



กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 


มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๔ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก 

เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ 

- หน้าที่ 71 


ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 


ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 


ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาร: 

ะ ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

( ร 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

(ร. 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

(ร. 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

(ร 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

(ร. 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๖ 


ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 


พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุ'โลม จบ 
สเหตุกทุกะ จบ 
เหตุสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๐๓] เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 72 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ- 
ขณะ ฯลฯ 

เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ 

ฯลฯ 

พึงให้พิสดาร ด้วยเหตุนี้เหมือนกับสเหตุกทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน 
เหตุสัมปยุตตทุกะ จบ 
เหตุสเหตุกทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๐๔] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อโทสะอโมหะ อาศัย อโลภะ 
พึงผูกจักรนัย 

โมหะ อาศัย โลภะ 

พึงผูกจักรนัย 

ในปฏิสนธิขณะ อโทสะอโมหะ อาศัย อโลภะ 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุก- 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมเป็นที่ทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อโทสะอโมหะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยอโลภะ 
พึงผูกจักรนัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 73 

โมหะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโลภะ 
พึงผูกจักรนัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ เหตุธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม , ใช่เหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ 

ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม , ใช่ 
เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และเหตุธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุก- 
ธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อโทสะอโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัย 

โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุก- 
ธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 74 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม และเหตุธรรม ขันธ์ 
๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม , ใช่ 
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือขันธ์ ๓ และอโทสะอโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม , ใช่เหตุธรรม 
และอโลภะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

พึงให้พิสดารอย่างที่กล่าวมาแล้ว 


[๑๐๕] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมฌปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันดรปัจจัย 
ในปัจจัยทั้งปวง 
ในอวิคตปัจจัย 


มีวาระ ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 


พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

4 .. V ' 0 , 4 .. V 

[๑๐๖] ธรรมทีเป็นทังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ อโทสะอโมหะ อาศัยอโลภะ 

พึงผูกจักรนัย 


ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

พึงกระทำวาระ ๙ ให้บริบูรณ์ 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาดปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาดปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 75 

[๑๐๗] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และ 
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือสัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม 
ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และ 
สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น ไม"ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือสัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม และสัมปยุตขันธ์ทั้งหลาย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย 


[๑๐๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 


พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยะ จบ 

[๑๐๙] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ 

- หน้าที่ 76 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 



กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " 

๙ 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย 

มี " 

๙ 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย 

มี " 

๓ 

กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " 

๙ 

กับ ฯลฯ 

พึงนับอย่างนี้ 

มี " 

๙ 

อนุโลมปัจจนึย 

[๑๑๐] ในเหตุปัจจัย 

ะ จบ 


กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

ในอารัมมณปัจจัย 

มีวาระ ๙ 


กับ ฯลฯ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " 

๙ 

กับ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " 

๙ 

กับ ฯลฯ 

พึงนับอย่างนี้ 

มี " 

๙ 

ปัจจนียานุโลม 

จบ 


สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี 
กับปฏิจจวาร 

สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 77 

ปัญหาวาร 

[๑๑๑] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ อโลภะ เป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะ โดยเหตุปัจจัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แด , 

ไม่ใช่เหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ 

ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแด , ไม่ใช่เหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ อโลภะ เป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

พึงให้พิสดาร 

[๑๑๒] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภเหตุธรรม เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แด , ไม่ใช่ 
เหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภเหตุธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม แด , ไม , ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น 
ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแด , ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม เหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม 
แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 78 

คือ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น 
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 
บุคคลออกจากฌานแล้ว พิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสที่ละแล้ว 
พิจารณากิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่ 
ฒวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , 

เจโตปริยญาณ แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ โดยอารัมมณ 
ปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนข้อความตามบาลีตอนต้น ไม , มีแตกต่างกัน 
ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนกับข้อความตามบาลีตอนต้น ไม , มีแตกต่างกัน 
ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุ- 
ธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม , ใช่เหตุธรรม 
เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสเหตุกธรรม 
แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 79 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 

เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม 
แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เหตุธรรมและสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

[๑๑๓] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำเหตุธรรมทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก 
แน่น เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม 
แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำเหตุธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำเหตุธรรมทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก 
แน่น เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 80 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ 
ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรมแล้ว กระทำ 
กุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

ในกาลก่อน ฯลฯ ออกจากฌานแล้ว กระทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้ว 
พิจารณา 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ แล้ว 
พิจารณา กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่นแล้วย่อมยินดีย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัย 
แก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และ 
สเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนข้อความตามบาลี 
ตอนต้นนั่นเอง 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม , ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และ 
สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนข้อความตามบาลี 
ตอนต้นนั่นเอง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 81 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม , ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม 
เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม , ใช่เหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม , ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น 
ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม 
แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
[๑๑๔] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดย 
อนันตรปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ 
ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ 
ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และ 
สเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 82 

คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม 
แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน ฯลฯ ณวสัญญานา 
สัญญายตนะ ของบุคคลผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ 
เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภู ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอบันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ 
เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู 
สเหตุกนเหตุมูลกนัย แม้ทั้ง ๓ เป็นเช่นเดียวกัน 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรม 
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 83 

คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม 
เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม , ใช่ 
เหตุธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

I ะ นี้., 1 

คือ เหตุธรรมทังหลายทีเกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทังหลาย เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม 
ทั้งหลายที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย 

[๑๑๕] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย 

ทั้ง ๓ ปัจจัยเหมือนกับเหตุปัจจัย ในปฏิจจวาร 
[๑๑๖] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ เหตุธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมทั้งหลาย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

เหตุธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

เหตุธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

พึงถามถึงมูลทั้งหลาย แห่งวาระทั้งหลาย แม้ทั้ง ๒ เหล่านี้ 
ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม 
แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 84 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก , ความปรารถนา โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

ในสเหตุมูลกนัย พึงให้พิสดารโดยเหตุนี้ที่เหถือนอกนั้น มีวาระ ๒ 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ เหตุกธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก , เหตุธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
พึงถามถึงมูล ๒ 

เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , เหตุธรรมทั้งหลาย และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๑๑๗] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอาเสวนปัจจัย เหมือนกับอนันตรปัจจัย 

[๑๑๘] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
สเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม , ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 85 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ซึ่งเป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม , ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยก็'มมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , 
เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม , ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , 
วิบากขันธ์ทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๑๑๙] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยวิปากปัจจัย 

คือ อโลภะที่เป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่อโทสะ อโมหะ โดยริปากปัจจัย ในปฏิสนธิ- 
ขณะ อโลภะ ฯลฯ 

พึงให้พิสดาร เหมือนกับเหตุปัจจัย พึงกำหนดว่า วิบากทั้ง ๙ นัย 
[๑๒๐] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม , ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
สเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย 

[๑๒๑] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้ง 
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 86 

พึงกำหนดว่า อินทรีย์ พึงกระทำวาระ ๙ ให้บริบูรณ์ 

[๑๒๒] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 

สเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยฌานปัจจัย 

มี ๓ นัย 

[๑๒๓] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้ง 

เหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยมัคคปัจจัย 


เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย 


เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย 


เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 


เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 


เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย 


[๑๒๔] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญม่ฌูญปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 87 

ในฌานปัจจัย ม ,, ๓ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙ 


พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมจบ 

[๑๒๕] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ 
ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปน้สสยปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 88 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม , ใช่ 
เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแด , ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม 
เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ 
เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๑๒๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยะ จบ 

[๑๒๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันดรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวง 


กับ ฯลฯ 


ม่ 


!! 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๑๒๘] ในอารัมมณปัจจัย 


กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 


มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 90 


ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๙ 


พึงนับอย่างนี้ 



ปัจจนึยานุโลม จบ 



เ หตุสเหตุกทุกะ จบ 

เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 

[๑๒๙] ธรรมที่เป็นเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งเหตุและเหตุสัมป- 
ยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ 
พึงผูกจักรนัย 

โมหะ อาศัยโลภะ 

พึงผูกจักรนัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

พึงให้พิสดารเหมือนกับ เหตุสเหตุกทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน 
เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ 
นเหตุสเหตุกทุกะ 

[๑๓๐] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ 

นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 91 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป 
ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุก- 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 92 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

[๑๓๑] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ฯลฯ พึงจำแนกอย่างนี้ 


[๑๓๒] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมณปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมทันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในธัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 


มีวาระ ๙ 
มี " ๔ 
มี " ๕ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๙ 
มี " ๖ 
มี " ๙ 
มี " ๔ 




อนุโลม จบ 

[๑๓๓] นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะไม่มี 

[๑๓๔] นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ- 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม 
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยเหตุนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 94 

[๑๓๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนืยะ จบ 


[๑๓๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ 

ภาค ๓ - หน้าที่ 95 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๓ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

พึงนับอย่างนี้ 




อนุโลมปัจจนึย: 

ะ จบ 



[๑๓๗] ในอารัมมฌปัจจัย 




กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 


มีวาระ ๑ ฯลฯ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ปัจจนึยานุโลม 

จบ 



แม้ในสหชาตวาร ก็พึงนับอย่างนี้ 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 96 
ปฏิจจวาร 

[๑๓๘] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 


มี ๓ นัย 

นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

ปัจจัยสงเคราะห์ มี ๓ ปวัตติ และปฏิสนธิ พึงกระทำให้บริบูรณ์ ฯลฯ 


[๑๓๙] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมฌปัจจัย 
ในอวิคตปัจจัย 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๑๔๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 


มีวาระ ๙ 
มี " ๔ 
มี " ๙ 


มีวาระ ๑ 

มี " ๓ฯลฯ 

มี " ๓ 


ปัจจนึยะ จบ 

นิสสยวาร เหมือนกับ ปัจจยวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 97 
สังสัฏฐวาร 

[๑๔๑] นเหตุสเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับ นเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 


[๑๔๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๒ 

ในวิคตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๒ 

อนุโลม จบ 

[๑๔๓] นเหตุอเหตุกธรรม คลุกเคล้ากับ นเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 

เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม ฯลฯ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๔๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 98 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ปัจจนึยะ จบ 

การนับ ๑ อย่างแม้ที่ยังเหลือ พึงนับอย่างนี้ 
สัมปยุตตวาร เหมือนกับ สังสัฏฐวาร 
ปัญหาวาร 

[๑๔๕] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น 
พิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้วพิจารณาผล กิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ 
กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญขัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , เนวสัญญานาสัญญายตนะ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถากัมมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 
เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุก- 
ธรรม เกิดขึ้น 

นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุกอเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 99 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุก- 
ธรรม เกิดขึ้น 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ นิพพาน เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม โดยความเป็นของ 

ไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เกิด 
ขืน'' 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุก- 
ธรรม เกิดขึ้น 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอารัมมฌปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมฌจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่อนาคตังสญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 100 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุก- 
ธรรม เกิดขึ้น 

[๑๔๖] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่บุคคลให้ทาน สมาทานศีลแล้วกระทำกุศลกรรมนั้น ให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 

บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ออกจากฌานแล้ว 
กระทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 
กระทำผลให้หนักแน่นแล้ว พิจารณา 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้ว 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิด 
ขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่พระอริยะทั้งหลายกระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 101 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๑๔๗] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ โคตรภู ฯลฯ 

ณวสัญญานาสัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่ ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 
นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติจิตที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิตที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

ภวังค์ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนะ ภวังค์ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม 
เป็นปัจจัยแก่ภวังค์ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏ- 
ฐานะที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ปัญจวิญญาณ โดยอนันตรปัจจัย 
นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ จุติจิตที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , อุปปัตติจิตที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 102 

[๑๔๘] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุสเหตุกธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย 
ในที่นี้ปัจจัยสงเคราะห์ ไม่มี พึงกระทำวาระ ๗ 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญม่ฌูญปัจจัย 
พึงกระทำวาระ ๖ 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย 

พึงกระทำปวัตติ และ ปฏิสนธิ วาระ ๗ ในที่นี้ปัจจัยสงเคราะห์ไม่มี 
[๑๔๙] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , นเหตุสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ก่อ 
มานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ ศรัทธา ฯลฯ แก , ความปรารถนา แก่มรรค 
แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ศรัทธา เป็นปัจจัยแก่สุขทางกาย แก , ทุกข์ทางกาย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ศีล ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 

ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก , สุขทางกาย แก , ทุกข์ทางกาย โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , นเหตุอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 103 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ สุขทางกาย เป็นปัจจัยแก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทาง 
กาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ทุกข์ทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , สุขทางกาย 
แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่สุขทางกาย แก , 

ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , นเหตุสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยสุขทางกายแล้วให้ทาน ฯลฯ 
ทำลายสงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยทุกข์ทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ 
ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ความปรารถนา โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๑๕๐] นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , นเหตุอเหตุกธรรม โดยปุเรชาดปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาด วัตถุปุเรชาด 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาด ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาดปัจจัย 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาด ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม โดย 
ปุเรชาดปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 104 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , นเหตุสเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมณจิตที่เป็นวิบาก ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพโสตธาตุ 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นนเหตุสเหตุก- 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๑๕๑] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉา- 
ชาตปัจจัย 

[๑๕๒] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุกสเหตุธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค 
โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย 

[๑๕๓] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 105 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
นเหตุสเหตุกธรรม ที่เป็นวิบาก โดยกัมมปัจจัย 

นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นนเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นวิบากและกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นนเหตุสเหตุกธรรม ที่เป็นวิบากและกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 
นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยก้มมปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

[๑๕๔] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยวิปากปัจจัยมี ๓ นัย 
นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยวิปากปัจจัยมี ๑ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 106 

[๑๕๕] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย 
นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตด¬ 
ล , มุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัย 
[๑๕๖] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
มี ๓ นัย 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ รูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 
[๑๕๗] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยฌานปัจจัย พึงกระทำ 
ทั้ง ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย 

[๑๕๘] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยสัมปยุตตปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยสัมปยุตตปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
[๑๕๙] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดย : วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิด 
ก่อนโดยวิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 107 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดย : วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยริปป- 
ยุตตปัจจัย หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะเป็นปัจจัยแก่ 
กายวิญญาณ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
นเหตุสเหตุกธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๑๖๐] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 

ฯลฯ 

นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิ- 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 108 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

รูปายตนะเป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
นเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่ 
เกิดก่อน กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดย 
อัตถิปัจจัย 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
นเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้ว ตทารัมมฌจิตที่เป็นวิบากที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น 

นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิ- 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ ๓ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 109 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
๓ ฯลฯ 

นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิ- 
ปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 


[๑๖๑] ในอารัมมฌปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในธัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจฉาชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในวิปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 


มีวาระ ๔ 

มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๗ 

มี " ๖ 
มี " ๗ 
มี " ๔ 
มี " ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 110 


ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในวิปปยุตตปัจจัย 
ในอัตถิปัจจัย 
ในนัตถิปัจจัย 
ในวิคตปัจจัย 
ในอวิคตปัจจัย 


ม่ 

มี 


มิ 

มี 


๓ 


1๑) 


๓ 


ม 

มี 

มี 

มี 


๗ 
( ร.\ 
( 2 . 
๗ 


พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๑๖๒] นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 

นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 
นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาต- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 111 

นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริย- 


ปัจจัย 

[๑๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม"ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยทั้งปวง 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยทั้งปวง 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัตถิปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิคตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อวิคตปัจจัย 

พึงนับอย่างนี้ 


มีวาระ ๗ 
มี " ๗ฯลฯ 

มี " ๗ 
มี " ๖ 
มีวาระ ๖ 
มี " ๖ 
มี " ๗ 
มี " ๖ 
มี " ๕ 
มี " ๕ 
มี " ๗ 
มี " ๗ 
มี " ๕ 


ปัจจนึยะ จบ 
[๑๖๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับอารัมมฌปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 


กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยทั้งปวง 


กับ ฯลฯ 


ม่ 


II 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 112 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๔ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๑๖๕] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ 

พึงนับอย่างนี้ 
ปัจจนึยานุโลม จบ 
นเหตุสเหตุกทุกะ จบ 
สัปปัจจยทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๖๖] สัปปัจจยธรรม อาศัยส์ปัปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นส์ปัปัจจยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
[๑๖๗] สัปปัจจยธรรม อาศัยส้ปัปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ฯลฯ 
ฯลฯ เพราะอวิคตปัจจัย 

[๑๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ 


อนุโลม จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 113 

[๑๖๙] ส้ปัปัจจยธรรม อาศัยส์ปัปัจจยธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นส์ปัปัจจยธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ฯลฯ 


[๑๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย 

ปัจจนึยะ จบ 

[๑๗๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ 


มีวาระ ๑ 
มี " ๑ 
มี " ๑ 
มี " ๑ 


มีวาระ ๑ 


๑ ฯลฯ 


อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๑๗๒] ในอารัมมณปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ 

ปัจจนึยานุโลม จบ 
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 


มีวาระ ๑ 
มี " ๑ฯลฯ 

มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 114 
ปัจจยวาร 

[๑๗๓] สัปปัจจยธรรม อาศัยส์ปิปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัปปัจจยธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

[๑๗๔] สัปปัจจยธรรม อาศัยส์ปิปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ฯลฯ 
ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้ 
ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๑ เท่านั้น 

ปัญหาวาร 

[๑๗๕] สัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปัจจยธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลาย ที่เป็นสัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๑๗๖] สัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปัจจยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น 
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 
ออกจากฌานแล้ว พิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล กิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ 
กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปัจจยธรรม โดยความเป็นของไม , 

เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูป ด้วยทิพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นสัปปัจจยธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 115 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
อัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
ปัจจัย 

[๑๗๗] สัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่ส้ปัปัจจยธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทำ 
กุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วพิจารณา 
ในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์ อย่างหนักแน่น แล้ว 
พิจารณา กระทำผลให้เป็นอารมณ์ อย่างหนักแน่น 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปัจจยธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนันให้เป็น 
อารมณ์ อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรมเป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายกระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผลโดยอธิปติปัจจัย 

[๑๗๘] สัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปัจจยธรรม โดยอนันตรปัจจัย ฯลฯ 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย อุปนิสสยมูล มีวาระ ๒ 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย ฯลฯ 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอริคตปัจจัย 

ปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๑ เท่านั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มห 

าปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 116 

[๑๗๙] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๑ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๑ 

พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 


[๑๘๐] ส้ปิปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปัจจยธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

อัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 

อุปนิสสยปัจจัย 


[๑๘๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มี " ๒ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิคตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อวิคตปัจจัย 

มี " ๒ 

พึงนับอย่างนี้ 


ปัจจนึยะ จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มท 

ทปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 117 

[๑๘๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 


กับเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๑ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

พึงนับอย่างนั้น 


อนุโลมปัจจนึยะ 

จบ 

[๑๘๓] ในอารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย 


ที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๑ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

พึงนับอย่างนึ 




ปัจจนึยานุโลม จบ 
สัปป้จจยทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 118 
สังขตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๑๘๔] สังขตธรรม อาศัยสังขตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสังขตธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ทุกะนี้พึงกระทำเหมือนสัปปัจจยทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน 
สังขตทุกะ จบ 
สนิทัสสนทุกะ 
ปฏีจจวาร 

[๑๘๕] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสน- 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูป ที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
อนิทัสสนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ 
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูปที่เป็นสนิทัสสนธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัย 
ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 119 

ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนธรรม 
และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

[๑๘๖] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัย หทัยวัตถุ 

[๑๘๗] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
อนิทัสสนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 
ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม 
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิท้สสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็น 
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ฯลฯ พึงกระทำทุกปัจจัย 


! ๘] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสมทันตรปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ( 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 120 


ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในริปากปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๑ 

ในริคตปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๓ 


พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 

[๑๘๙] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 

อนิทัสสนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

,11 นี้ ! 11 0 ,* . 0 ,* 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทังหลายอาศัยหทัยวัตถุ 

มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัย 

มหาภูตรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม 

ซึ่งเป็นอเหตุกะ 

ในปฏิสนธิขณะ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 121 

อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ ส่วนพวก 
อสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหคุ¬ 
ปจขัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 


อนิทัสสนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุทุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 


ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสนิทัสสนธรรม 
และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 


พึงกระทำอย่างนี้ทุกปัจจัย 
[๑๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 


มีวาระ ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 122 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

มี " ๓ 

[๑๙๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 


กับเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

อนุโลมปัจจนียะ จบ 


[๑๙๒] ในอารัมมฌปัจจัย 


กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอัญญมํเญญปัจจัย กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๑ 

ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอาเสวนปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 123 


ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

" ๓ฯลฯ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

" ส) 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

" ๑ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " 

๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

I* -- 

ส) 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

*1 ^ 

ส) 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

ก 

ส) 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี 

II - 1 - 

ส) 


ปัจจนียานุโลม จบ 
ปัจจยวาร 

[๑๙๓] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 


อนิทัสสนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ อาศัย 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 


พึงกระทำวาระ ๒ แม้นอกนี้ 

[๑๙๔] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ฯลฯ 
[๑๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๑ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 

ในริคตปัจจัย มี " ๓ 


อนุโลม จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 124 

[๑๙๖] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
อนิทัสสนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 
โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 

พึงกระทำวาระ ๒ แม้นอกนี้ฯลฯ 
[๑๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริคตปัจจัย 

ปัจจนืยะ จบ 

[๑๙๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๑๙๙] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 


มีวาระ ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 

มีวาระ ๓ 

มีวาระ ๑ 

มี " ๑ 

มี " ๓ 

มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 125 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ปัจจนึยานุ'โลม จบ 
แม้นิสสยวาร ก็พึงกระทำอย่างนี้ 
สังสัฏฐวาร 

[๒๐๐] อนิทัสสนธรรม คลุกเคล้ากับอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ- 
[๒๐๑] อนิทัสสนธรรม คลุกเคล้ากับอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
ทั้งหมดนี้พึงแจกกับด้วยจำนวนปัจจัยรวมกัน อย่างที่กล่าวมาแล้ว 
แม้สัมปยุตตวาร ก็เหมือนกับสังสัฏฐวาร 
ปัญหาวาร 

[๒๐๒] อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย ที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็น 
สนิทัสสนธรรม โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย ที่เป็นสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๒๐๓] สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ รูปที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 126 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก่บุพเพนิวาสานุสสติ- 
ญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนึทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคล พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น 
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 
บุคคลออกจากฌาน พิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลาย 
ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ กาย เสียง หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึทัสสนธรรม โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลพิงเสียง ด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญขัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , เนวสัญญานาสัญญายตนะ สัททายตนะ เป็นปัจจัยแก , โสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถากัมมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอาริ'มมณ- 
ปัจจัย 

[๒๐๔] สนึทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนึทัสสนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำรูปที่เป็นอนึทัสสนธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 127 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทำกุศลกรรม 
นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ กุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออก 
จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึทัสสนธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต- 
ขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่สนึทัสสนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอนึทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่สนึทัสสนธรรม และอนึทัสสนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอนึทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นสนิทัสสนธรรมและอนิทัสสนธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

[๒๐๕] อนึทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนึทัสสนธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนึทัสสนธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค ฒวสัญญานาสัญญายตนะ 
เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 

[๒๐๖] อนึทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 128 

ฯลฯเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีดนัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิล , สยปัจจัย มี ๓ นัย 

[๒๐๗] สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลปรารถนาซึ่งความถึงพร้อมแห่งวรรณะ ทาน 
ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรม 

ความถึงพร้อมแห่งวรรณะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก , ความปรารถนา แก , สุขทาง 
กาย แก , ทุกข์ทางกาย แก , มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๒๐๘] สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

คือ รูปที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูป ด้วยทิพพจักขุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 
อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลปังเสียง ด้วยทิพพโสตธาตุ 

สัททายตนะ เป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 129 

สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิท้สสนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ได้แก่รูปายตนะ และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก่'ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

รูปายตนะ และจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 
[๒๐๙] สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
อนิทัสสนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาดปัจจัย 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนธรรม โดยปัจฉาชาดปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
สนิทัสสนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาดปัจจัย 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยปัจฉาชาต- 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาดปัจจัย 

[๒๑๐] อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ ฯลฯ 

[๒๑๑] อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อนิทัสสนธรรม ที่เป็นวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เป็นอนิท้สสนธรรม โดยกัมมปัจจัย 
อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก พึงให้พิสดาร 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก พึงให้พิสดาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 130 

[๒๑๒] อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยวิปากปัจจัย 
มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย พึงกระทำกวฬิงการาหาร ในหัวข้อ 
ปัจจัยแม้ทั้ง ๓ 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย พึงกระทำรูปชีริตินทรีย์ ในหัวข้อ 

ปัจจัยแม้ทั้ง ๓ 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๑ นัย 

[๒๑๓] อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย ที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย 
ที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยริปปยุตต- 
ปัจจัย หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อนิทัสสนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายที่ 
เป็นสนิทัสสนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 131 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย ที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายที่ 
เป็นสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย 
[๒๑๔] สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ รูปที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย 
อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 
ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 
ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

บุคคลปังเสียงด้วยทิพโสตธาตุ 

สี'ททายตนะ เป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิท้สสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
อนิทัสสนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นอนิทัสสน- 
ธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตรูปทั้งหลาย ที่เป็นอนิทัสสนธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 132 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย ที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏฐานรูปกฏัตตารูป ที่เป็น 
อุปาทารูปทั้งหลาย ที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนรูป โดย 
อัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็น 
สนิทัสสนธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นสนิทัสสน- 
ธรรมนี้ โดยอัตถิปัจจัย รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็น 
อุปาทารูปทั้งหลาย ที่เป็นสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร- 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูป ที่เป็น 
อุปาทารูปทั้งหลาย ที่เป็นสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือปุเรชาต ได้แก่รูปายตนะและหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

รูปายตนะ และจักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยริคตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอริคตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มห 

าปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 133 

[๒๑๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๑ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมักคปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๕ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๑ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๕ 

พึงนับอย่างนี้ 


อนุโลม จบ 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 134 

[๒๑๖] สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาต- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 
อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนธรรม โดยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 
อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก , สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 135 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " 

ปัจจนียะ จบ 

[๒๑๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

อนุโลมปัจจนึยะ จบ 

[๒๑๙] ในอารัมมณปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 


๕ 

(3ะ! 


มีวาระ ๓ 


๓ 


๓ 


มี " ๓ 

มี " ๓ 

มี " ๓ 

มี " ๓ 

มี " ๑ 

มี " ๓ 

มี " ๓ 


มีวาระ ๒ 
มี " ๔ 
มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 136 


ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๓ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " (ะ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

ปัจจนียานุ'โลม จบ 

มี " ๕ 


สนิทัสสนทุกะ จบ 
สัปปฏิฆทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๒๐] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นส้ปิปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตต- 
สมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็น 
สัปปฏิฆธรรม 

ชักขายตนะ รสายตนะ อาศัย โผฏฐัพพายตนะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 137 

อัปปฏิฆธรรม อาศัยส้ปัปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็นส์ปัปฏิฆธรรม จิตตสมุฏฐานรูป กฏัต- 
ตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาโปธาตุ 
อิตถินทรีย์ กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 

สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป 
๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม 

จักขายตนะ รสายตนะ อาโปธาตุ อิตถินทรีย์ กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปฏิฆ- 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นดัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย์ 
กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 

สัปปฏีฆธรรม อาศัยอัปปฏีฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ ชิตตสมุฏ- 
ฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ 
จักขายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อาศัยอาโปธาตุ 

สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม 
และอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ 

จักขายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อิตถินทรีย์ กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 
สัปปฏีฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 138 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นส้ปัปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปฏิฆธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็น 
สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 

จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 

อัปปฏีฆธรรม อาศัยสัปปฏีฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุป้จจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปฏีฆธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
โผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ อิตถินทรีย์ กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 

ส์ปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏีฆธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นส์ปปฏิฆธรรม และอัปปฏีฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่ 
เป็นอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่ 
เป็นสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏีฆธรรม อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 

จักขายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และ 
อาโปธาตุ 

[๒๒๑] อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ 

[๒๒๒] ส้ปปฏีฆธรรม อาศัยสัปปฏีฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย พึงเว้น 
ปฏิสนธิ และกฏัตตารูป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 139 

ฯลฯ เพราะอนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เพราะสมนันตรปัจจัย 

ฯลฯ เพราะสหชาตปัจจัย พึงกระทำมหาภูตรูปทั้งหมด 
[๒๒๓] ฯลฯ เพราะอัญญมํเญญปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ 
อัปปฏิฆธรรม อาศัยส์ปิปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอณูญมํเญญปัจจัย 
คือ อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็นส์ปิปฏิฆธรรม 
ส้ปิปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมฌูญปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นส้ปิปฏิฆธรรม มหาภูต- 
รูป ๒ ฯลฯ 

อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะธัญญมัญญปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัย- 
วัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

ส้ปิปฏีฆธรรม อาศัยอัปปฏีฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอณูญมัญญปัจจัย 
คือ มหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็นส้ปิปฏีฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ พึงกระทำอัชฌั(ตติภ- 
พาหิรมหาภูตรูปเหล่านี้ 

สัปปฏีฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอณูญมัญญปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เป็นส้ปิปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
ฯลฯ เพราะนิสสยปัจจัย 
ฯลฯ เพราะอวิคตปัจจัย 

[๒๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๑ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ 

ในสมทันตรปัจจัย มี " ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 


มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 140 


ในยัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในวิปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอินทริยปัจจัย 
ในฌานปัจจัย 
ในมัคคปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในวิปปยุตตปัจจัย 
ในอัตถิปัจจัย 
ในนัตถิปัจจัย 
ในริคตปัจจัย 
ในอริคตปัจจัย 


มี " ๖ 
มี " ๙ 
มี " ๑ 
มี " ๑ 
มีวาระ ๑ 


มี 

มี 

มี 

มี 

มี 

มี 


๙ 

๙ 

๙ 

๙ 

๙ 

๙ 


มี 

มี 


๑ 

๙ 


มี 

มี 

มี 

มี 


อนุโลม จบ 

[๒๒๕] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 

อัปปฏิฆธรรม อาศัยดัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปฏิฆ- 

ธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

1 ' ^ ,, ,, 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นดัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย์ 

กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 

ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นดัปปฏิฆธรรม อาศัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 141 

อาโปธาตุ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย'ขันธ์'ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อัปปฏิฆมูลกะนัย พึงกระทำวาระ ๒ แม้นอกนี้แม้ในปัจจัยสงเคราะห์ ก็พึง 
กระทำวาระ ๓ อัชฌัตติกและพาหิรมหาภูตรูปทั้งหมด ผู้มีปัญญารู้แล้ว พึงกระทำ 

[๒๒๖] ส์ปิปฏิฆธรรม อาศัยส์ปิปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ฯลฯ 
ฯลฯ ไม , ใช่เพราะริคตปัจจัย 


[๒๒๗] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 


มี " ๙ 


ปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 142 

[๒๒๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " 


๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 143 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

อนุโลมปัจจนียะ จบ 

มี " ๙ 

[๒๒๙] ในอารัมมณปัจจัย 



กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในอนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มีวาระ ๑ 

ในวิปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 


ปัจจนืยานุ'โลม จบ 

แม้สหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 144 
ปัจจยวาร 

[๒๓๐] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ์ ๑ ที่เปีนอัปปฏิฆธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย์ กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัย- 
หทัยวัตถุ 

วาระ ๕ ที่เหลือ เหมือนกับปฏีจจวาร 
[๒๓๑] อัปปฏิฆธรรม อาศัยส์ปิปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ 
กัปปฏีฆธรรม อาศัยกัปปฏีฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกัปปฏิฆธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกัปปฏิฆธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
กัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และกัปปฏิฆธรรม เกิดขึน เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และชักขายตนะ ขันธ์ ๓ 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยกาย'วิญญาณ และกายายตนะ 
ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 
ฯลฯ เพราะอริคตปัจจัย 


๓๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " 1 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " 

ในดัฌฌมัฌฌปัจจัย 

มี " ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 145 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

แม้การนับปัจจนึยะ ก็พึงกระทำอย่างนี้ 
แม้นิสสยวารก็เหมือนกับปัจจยวาร 
แม้ในสังสัฏฐวารทั้งหมด ก็มีวาระ ๑ 
ฯลฯ เพราะอวิคตปัจจัย ก็มีวาระ ๑ เท่านั้น 

แม้วาระทั้งสอง ก็พึงกระท่า 
ปัญหาวาร 

[๒๓๓] อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นกัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย ที่เป็นกัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 

กัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏีฆธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นกัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก , ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็น 
สัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 

กัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏีฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นกัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และกัปปฏีฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
[๒๓๔] สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , กัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ จักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พึงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 146 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่บุพเพนิวาสานุสสติ- 
ญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 

อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วพิจารณาซึ่ง 
กุศลกรรมนั้น 

บุคคลพิจารณาซึ่งกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 
บุคคลออกจากฌาน แล้วพิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค พิจารณาผล 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว กิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิด 

1 , 1 ,วัๆ,,!.!,, 

ขนแลวฌกาลก่อน 

หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย์ ปุริสิ 1 นทรีย์ ชีวิตินทรีย์อาโปธาตุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก , 

ณวสัญญานาสัญญายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , เจโต- 
ปริยญาณ แก'บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตตังสญาณ แก , อาวัชชนะ 
โดยอารัมมณปัจจัย 

[๒๓๕] สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคล กระทำโผฏฐัพพะทั้งหลาย 
ให้หนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้หนักแน่น ราคะ 
เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 147 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทำกุศลกรรม 
นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ ออก 
จากฌานแล้ว กระทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย์ ปุริสิ'นทรีย์ ชีวิตินทรีย์อาโปธาตุ ฯลฯ บุคคลกระทา- 
กวฬิงการาหารให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความ 
ยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
คือ อธิปติธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็น 
สัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็น อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

[๒๓๖] อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดก่อนๆ ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดย 
อนันตรปัจจัย 

[๒๓๗] อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
[๒๓๘] สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๖ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยนึสสยปัจจัย มี ๙ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 148 

[๒๓๙] สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยฤดู ฯลฯ เสนาสนะแล้วให้ทาน 
ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ฤดู เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัย ศีล ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ ทุกข์ทางกาย ฯลฯ โภชนะแล้ว ให้ทาน 
ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ โภชนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๒๔๐] สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 

อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมฌปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย์ ปุริสิ'นทรีย์ ชีริตินทริย์ 
อาโปธาตุ ฯลฯ กว#งการาหาร โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 149 

ส้ปิปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ และหทัยวัตถุ 
โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นทัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
[๒๔๑] อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่ กายที่เป็นอัปปฏิฆ- 
ธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นสัปปฏิฆธรรมนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายที่เป็นสัปปฏิฆธรรม 
และอัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
พึงกระทำมูลแห่งวาระทั้ง ๒ 

[๒๔๒] ทัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัปปฏิฆธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดก่อนๆ ฯลฯ โวทาน เป็นปัจจัยแก , มรรค 
โดยอาเสวนปัจจัย 

[๒๔๓] ทัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , ทัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นทัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นทัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นทัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , วิปากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เป็นทัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปัจจัย 

ทัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นทัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นทัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 150 

อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ 

[๒๔๔] อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปัจจัย 
คือ อัปปฏิฆธรรมที่เป็นวิบาก ฯลฯ มี ๓ นัย 
[๒๔๕] อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นอัปปฏิฆธรรมนี้โดย 
อาหารปัจจัย 

วาระทั้ง ๒ ที่เหลือนอกนั้นพึงกระทำ ปฏิสนธิ กวฬิงการาหาร พึงกระทำแม้ 
ในวาระทั้ง ๒ ในบทเบื้องปลาย 

[๒๔๖] สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ จักขุนทรีย์เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
โดยอินทริยปัจจัย 

อัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย 
พึงกระทำชีริตินทรีย์ แม้ในวาระ ๓ ในบทเบื้องปลาย 
สัปปฏิฆธรรมและอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ จักขุนทรีย์และจักขุวิญญาณ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 
โดยอินทริยปัจจัย กายินทรีย์ และกายวิญญาณ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ 
โดยอินทริยปัจจัย 

[๒๔๗] ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัย มีด นัย 
[๒๔๘] สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปฏิฆธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 151 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะเป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยริปปยุตตปัจจัย 

อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปฏิฆธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยริปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอัปปฏีฆธรรม โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
อัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยริปปยุตตปัจจัย 

อัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏีฆธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
สัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย 

อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏีฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏีฆธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย 

[๒๔๙] สัปปฏิฆธรรมเป็นปัจจัยแก , สัปปฏิฆธรรมโดยอัตถิปัจจัย มีด นัยหัวข้อ 
ปัจจัยข้อแรกเหมือนกับปฏิจจวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 152 

ส้ปิปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่มหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เป็นส้ปิปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อาโปธาตุ 
โดยอัตถิปัจจัย มหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นส้ปิปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป 
ที่เป็นอุปาทารูปทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่อิตถินทรีย์ แก่กวฬิงการาหาร โดยอัตถิปัจจัย พาหิรรูป 
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่จักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะเป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ โดยอัตถิปัจจัย 
สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๑ ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ 
โดยอัตถิปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 
กัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่กัปปฏิฆธรรม โดยดัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 
ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ ๑ ที่เป็นกัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ฯลฯ ตลอด 
ถึงอสัญญสัตว์ 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย์ ปุริสิ1นทรีย์ ชีริตินทรีย์ อาโปธาตุ 
ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกัปปฏิฆธรรม โดยนัตถิปัจจัย 
ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
กัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยลัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นกัปปฏิฆธรรมนี้ 
โดยดัตถิปัจจัย รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นกัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
กัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏิฆธรรม โดยลัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 153 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย ที่เป็นสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ อาโปธาตุเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปทั้งหลายที่เป็นส้ปัปฏีฆธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย อาโปธาตุ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูปทั้งหลาย ที่เป็น 
สัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย อาโปธาตุ เป็นปัจจัยแก , จักขายตนะ แก่'โผฏฐัพพายตนะ โดย 
อัตถิปัจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอัปปฏิฆธรรมเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
สัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นสัปปฏิฆธรรมนี้ 
โดยอัตถิปัจจัย รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลายที่เป็นสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏีฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และที่เป็น 
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 
ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่กายที่เป็น 
สัปปฏิฆธรรม และกัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดก่อน โดยดัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายที่ 
เป็นสัปปฏิฆธรรม และกัปปฏีฆธรรมนี้ โดยดัตถิปัจจัย รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูป 
ทั้งหลายที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และกัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

สัปปฏีฆธรรม และกัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปฏิฆธรรม โดยลัตถิปัจจัย เหมือน 
กับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

สัปปฏีฆธรรม และกัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , กัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เป็นกัปปฏิฆธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึง 
อสัฌฌสัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 154 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ และกายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ส้ปิปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร 

[๒๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 


ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในริปากปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 155 

ในวิคตปัจจัย มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

พึงนับอย่างนี้ 
อนุโลม จบ 

[๒๕๑] สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
ส้ปิปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

ส้ปิปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาต- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 
ส้ปิปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย 

ส้ปิปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

ส้ปิปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก , สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย 

[๒๕๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 156 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 


ม " ๔ 

มี " ๙ 

มีวาระ ๙ ฯลฯ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย 

ปัจจนึยะ จบ 

[๒๕๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ 


มิ 

มี 


๙ 

๙ 


มิ 

มี 

มี 

มี 


(^. 

๙ 

๙ 


มีวาระ ๓ ฯลฯ 


๓ 


๓ 


๓ 


๓ ฯลฯ 


๓ 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 157 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

อนุโลมปัจจนียะ จบ 

[๒๕๔] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

พึงนับอนุโลมมาติกา 
ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่ 
เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ปัจจนึยานุโลม จบ 
ส้ปิปฏิฆทุกะ จบ 
รูปีทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๕๕] รูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัย 
มหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
อรูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
รูปีธรรม และอรูปีธรรม อาศัยรูปีธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัย- 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

อรูปีธรรม อาศัยอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ 

รูปีธรรม อาศัยอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 158 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม ปฏิสนธิ 
รูปีธรรม และอรูปีธรรม อาศัยอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
รูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม และอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

อรูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม และอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ 
๒ ฯลฯ 

รูปีธรรม และอรูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม และอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 


ฯลฯ 


๕๖] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๙ 


๙ 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปิฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 160 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 

ปัจจนึยะ จบ 

[๒๕๙] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ 


มี " ๒ 


มี " ๑ 
มี " ๑ 
มี " ๒ 


มี " ๓ 
มี " ๒ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 


มีวาระ ๓ 


มี " ๙ 


มีวาระ ๓ 


มี " ๓ 


มี " ๓ 


มี " ๓ 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มท 

ทปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 161 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 


กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

อนุโลมปัจจนึยะ 

จบ 

[๒๖๐] ในอารัมมฌปัจจัย 


กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอัญญม่ฌูญปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 162 


ในอาเสวนปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๙ 


ปัจจนึยานุโลม จบ 

แม้สหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๒๖๑] รูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร 
อรูปีธรรม อาศัยอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ 
รูปีธรรม และอรูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ปฏิสนธิ 

วาระที่เหลือนอกนั้น พึงจำแนกเป็น ปวัตติ ปฏิสนธิ อย่างนี้ 
[๒๖๒] อรูปีธรรม อาศัยอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 163 

คือ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นอรูปีธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ 

อรูปีธรรม อาศัยอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
อรูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม และอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณและจัก 1 ขายตนะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 


ฯลฯ 


อ๓] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มีวาระ ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๓ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๙ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 164 
ในวิคตปัจจัย มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

อนุโลม จบ 

[๒๖๔] รูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ส่วนพวกอสัญญสัตว์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

อรูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นอรูปีธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัย 
หทัยวัตถุ 

รูปีธรรม และอรูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย พึงกระทำ 
ปวัตติ ปฏิสนธิ 

อรูปีธรรม อาศัยอรูปีธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ 

รูปีธรรม อาศัยอรูปีธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม ปฏิสนธิ 
รูปีธรรม และอรูปีธรรม อาศัยอรูปีธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ 

รูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม และอรูปีธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ 
รูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม และอรูปีธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุ ปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณและจักขายตนะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ที่สหรคตด้วยกายริฌฌาณ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรปีธรรม และหทัยวัตถ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 165 

ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 

รูปีธรรม และอรูปีธรรม อาศัยรูปีธรรม และอรูปีธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นอเหตุกะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ 
[๒๖๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " 


ปัจจนึยะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 166 

[๒๖๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ 

พึงกระทำให้หมด 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

อนุโลมปัจจนียะ จบ 
[๒๖๗] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

พึงกระทำให้หมด 

ในฌานปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ ฯลฯ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ปัจจนียานุโลม จบ 
แม้นิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปัจจยวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 167 
สังสัฏฐวาร 

[๒๖๘] อรูปีธรรม คลุกเคล้ากับอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
[๒๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ 

ปัจจนียะก็ดี การนับทั้ง ๓ ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ทั้งหมดพึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
มีวาระ ๑ เท่านั้น 

ปัญหาวาร 

[๒๗๐] อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 
ปฏิสนธิ 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุ- 
ปัจจัย ปฏิสนธิ 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม และอรูปีธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 

[๒๗๑] รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ อาโปธาตุ ฯลฯ 
กวฬิงการาหาร โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พึงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปัจจัย โผฏฐัพพายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 168 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น 
บุคคลพิจารณาซึ่งกุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อนจากฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ แล้วพิจารณาผล 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลาย 
ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคล เจิด ของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นอรูปีธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณลุ)จายตนะ อากิญจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่ 
เนาสัญญานาสัญญายตนะ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่บุพเพ- 
นวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอาริมมณปัจจัย 
[๒๗๒] รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทำกวฬิงการาหารให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 

บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอรูปีธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อม 
ยินดี ฯลฯ ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อรปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รปีธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 169 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม และอรูปีธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , 
สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 
[๒๗๓] อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อรูปีธรรม ที่เกิดหลังๆ และแก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๗ นัย 
ในที่นี้ปัจจัยสงเคราะห์ไม่มี 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๖ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๗ นัย 
ในที่นี้ปัจจัยสงเคราะห์ไม่มี 

[๒๗๔] รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ 
เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ฤดู โภชนะ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ศรัทธา ฯลฯ แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปน้สสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ 

บุคคลเข้าไปอาศัยทุกข์ทางกายแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 170 

ศรัทธา ฯลฯ ทุกข์ทางกาย เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ผลสมาบัติ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๒๗๕] รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูป ด้วยทิพพจักขุ ปังเสียง ด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
[๒๗๖] อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปีธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายนี้ ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๒๗๗] อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น อรูปีธรรม ที่เกิดก่อนๆ ฯลฯ 
[๒๗๘] อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ทั้งหลาย โดย 
กัมมปัจจัย 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 171 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม และอรูปีธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และกฏัตตา- 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๒๗๙] อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรม โดยริปากปัจจัย มี ๓ นัย 

[๒๘๐] รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปีธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัย 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรม โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย 

[๒๘๑] รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

คือ รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยอินทริยปัจจัย 

คือ จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดย 
อินทริยปัจจัย 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรม โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย 
รูปีธรรมและอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
คือ จักขุนทรีย์ และจักขุวิญญาณ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยจักขุ- 
วิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย กายินทรีย์ ฯลฯ 

[๒๘๒] อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัย มีด นัย 

[๒๘๓] รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อรูปีธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 172 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัย แก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , กฏัตตา- 
รูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๒๘๔] รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปีธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ กวฬิงการาหาร เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อรูปีธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ กว#งการาหาร โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ ด้วยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 173 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยอัตถิปัจจัย 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม และอรูปีธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

รูปีธรรม และอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่รูปีธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัย 
แก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม และกวฬิงการาหาร เป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอรูปีธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

รูปีธรรม และอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอรูปีธรรม ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณ 
และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๑ ที่เป็น 
อรูปีธรรม และ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยริคตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอริคตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 174 


[๒๘๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๑ 

ในสหชาตปัจจัย 

มีวาระ ๗ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๑ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๖ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๑ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๗ 

พึงนับอย่างนี้ 



อนุโลม จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 175 

[๒๘๖] รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหาร- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

รูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 

อรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
กัมมปัจจัย 

รูปีธรรม และอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , รูปีธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

รูปีธรรม และอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก , อรูปีธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

[๒๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 176 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔ 

พึงนับอย่างนี้ 

ปัจจนึยะ จบ 

[๒๘๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

พึงนับอย่างนี้ 

อนุโลม จบ 

[๒๘๙] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 
ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 
ปัจจนียานุโลม จบ 
รูปีทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 177 
โลกิยทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๒๙๐] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกิยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต¬ 
ด ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
โลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกุตตรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
โลกิยธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม 
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกุตตรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 


ฯลฯ 


[๒๙๑] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสมทันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 178 


ในอาเสวนปัจจัย 

มี 

" ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในริปากปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในอาหารปัจจัย 

มี ' 

1 ๕ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในฌานปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี 

" ๒ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี 

" ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " 

๒ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " 

๒ 

ในริคตปัจจัย 

มี " 

๒ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " 

๕ 


อนุโลม จบ 

[๒๙๒] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกิยธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ฯลฯ 

[๒๙๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 179 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 
ในอาเสวนมูลกนัย ในโลกุตตระ ในสุทธกอรูปภูมิ พึงกำหนดคำว่า วิบาก ส่วนที่ 


เหลือนอกนั๋น พึงกระทำตามปรกติ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 

มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

ปัจจนียะ จบ 

[๒๙๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 
บทที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย เป็นต้น เหมือนกับปัจจนึยะ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

อนุโลมปัจจนียะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 180 

[๒๙๕] ในอารัมมฌปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 
ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ปัจจนียานุ'โลม จบ 
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๒๙๖] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกิยธรรม ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 
กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นโลกิยธรรม อาศัย- 
หทัยวัตถุ 

โลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ทั้งหลาย ที่ 
เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

โลกิยธรรม และโลถุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลถุตตรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย 

โลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลถุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
โลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
โลกิยธรรม และโลถุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ- 
ฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 181 

[๒๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในธัญญมัญญปัจจัย มี " ๔ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๔ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๔ 

ในริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในริคตปัจจัย มี " ๔ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

อนุโลม จบ 

[๒๙๘] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกิยธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุ- 
วิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่ สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 182 

[๒๙๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 


ในโลกุตตระ ในอรูปภูมิ พึงกำหนดว่าวิบาก 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 


ปัจจนึยะ จบ 

[๓๐๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 
บทที่ว่าไม่ใช่อนันตรปัจจัย เป็นต้น เหมือนกับปัจจนึยะ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 183 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

อนุโลมปัจจนียะ จบ 
[๓๐๑] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 
ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 
ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 
ปัจจนึยานุโลม จบ 
สังสัฏฐวาร 

[๓๐๒] โลกิยธรรม คลุกเคล้ากับโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกิยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 
ขณะฯลฯ 

โลกุตตรธรรม คลุกเคล้ากับโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกุตตรธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
สังสัฏฐวารพึงให้พิสดารอย่างนี้พร้อมด้วยการนับ มีวาระ ๒ 
สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร 
ปัญหาวาร 

[๓๐๓] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 184 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกุตตรธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
[๓๐๔] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรม ฯลฯ แล้ว พิจารณาซึ่ง 
กุศลกรรมนั้น 

บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 
จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน พิจารณากิเลสที่ละแล้ว พิจารณา 
กิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม โดยความเป็นของไม , 

เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นโลกิยธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก , 

ฒวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่ 
กายวิญญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ นิพพานเป็นปัจจัยแก , มรรค แก่ผล โดยอารัมมฌปัจจัย 
โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แล้วพิจารณามรรค พิจารณาผลพิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
พระอริยะทั้งหลายรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นโลกุตตรธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่บุพเพนิวาสานุสสติ- 
ญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 185 

[๓๐๕] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโปสถกรรม ฯลฯ 

ในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

พระเสกขบุคคลทั้งหลาย กระทำโคตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ กระทำ 
โวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกุตตรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ นิพพาน เป็นปัจจัยแก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น แล้วพิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน โดยอธิปติปัจจัย 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก , 'จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 186 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก , 
สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

[๓๐๖] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
โลกิยธรรม ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน โดย 
อนันตรปัจจัย 

โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผลสมบัติ ฒวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผู้ออกจาก 
นิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอบันตรปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกุตตรธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
โลกุตตรธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย มรรค เป็นปัจจัยแก่ผล ผลเป็นปัจจัยแก , ผล โดย 
อนันตรปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ผล เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 

โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มีวาระ ๕ 

ปัจจัยสงเคราะห์ไม่มี 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๒ นัย 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดยนึสสยปัจจัย มี๗นัย 
[๓๐๗] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรม โดยอุปนึสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนึสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาที่เป็นโลกิยธรรมแล้วให้ 
ทาน ฯลฯ ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ยังอภิญญาให้เกิดขึ้น ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีลที่เป็นโลกิยธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 187 

ศรัทธาที่เป็นโลกิยธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ศรัทธาที่เป็นโลกิยธรรม ฯลฯ 
แก่ทุกข์ทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล เป็นปัจจัยแก , วิบาก โดยอุปนิสสยปัจจัย 
โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บริกรรมแห่งปฐมมรรค เป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรค 
โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ บริกรรมแห่งจตุตถมรรค เป็นปัจจัยแก่จตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย 
โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรค โดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย ตติยมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปัจจัย 
โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายเข้าไปอาศัยมรรค แล้วยังสมาบัติ 
ที่ย้งไม , เกิดให้เกิดขึ้น เข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นของไม , เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

มรรคของพระอริยะเหล่านั้น ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ความฉลาดในฐานะและอฐานะ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย ผลสมาบัติ เป็นปัจจัยแก่สุขทางกาย โดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๓๐๘] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นโลกิยธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 188 

มีอย่างเดียว คือ วัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
โลกุตตรธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๓๐๙] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๓๑๐] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
โลกิยธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปัจจัย อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัย 
แก , โวทาน โดยอาเสวนปัจจัย 

โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลถุตตรธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

คือ โคตรภู เป็นปัจจัยแก่มรรค โวทาน เป็นปัจจัยแก่มรรค โดยอาเสวนปัจจัย 

[๓๑๑] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และกฏัตตา- 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

โลถุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลถุตตรธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 189 

คือ เจตนาที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ ธิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๓๑๒] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกิยธรรม ซึ่งเป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยวิปากปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกุตตรธรรม โดยวิปากปัจจัย มี ๓ นัย 
[๓๑๓] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ กพฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ โดยอาหารปัจจัย 
โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกุตตรธรรม โดยวิปากปัจจัย มี ๓ นัย 
[๓๑๔] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยอินทริยปัจจัย พึงกระทำปฏิสนธิ 
จักขุนทรีย์เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย รูป 
ชีริตินทรีย์เป็นปัจจัย แก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรม โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย 
[๓๑๕] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยฌานปัจจัย มี ๑ นัย 
โลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย ในโลกิยธรรม มี ๑ นัย ในโลกุตตรธรรม มี ๓ นัย 
โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรม โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๑ นัย 
โลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย 

[๓๑๖] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยริปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย โดย : วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 190 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ ที่เกิดก่อน 
โดยริปปยุตตปัจจัย 

โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก"โลถุตตรธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลถุตตร- 
ธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยวิปปยุตตปัจจัย 

[๓๑๗] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 
ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และ'จิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาตปัจจัย หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยอัตถิปัจจัย กพ#งการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย รูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลถุตตร- 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลถุตตรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 191 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม และกพฬิงการาหาร เป็น 
ปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นโลกุตตรธรรม และรูปชีวิตินทรีย์เป็น 
ปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอิตถิปัจจัย 

โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย 
[๓๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารัมมฌปัจจัย ม ,, ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 192 


ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอนันดรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในปุเรชาดปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจฉาชาดปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอัดกิปัจจัย 

มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๔ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอริคดปัจจัย 

มี " ๗ 


อนุโลม จบ 

[๓๑๙] โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉา- 
ชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 193 

โลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาต- 
ปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกุตตรธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก"โลกิยธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย 

โลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยสหชาตปัจจัย 
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปัจฉาชาดปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

[๓๒๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 
ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๗ 
ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๔ 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 194 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มีวาระ ๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔ 
ปัจจนียะ จบ 

[๓๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับฯลฯ มี " ๔ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ปัจจนึยานุโลม จบ 
[๓๒๒] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 195 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๗ 

ปัจจนียานุโลม จบ 
โลกิยทุกะ จบ 
เกนจิวิญเญยยทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๓๒๓] เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเกนชิวิญเญยยธรรม ขันธ์ 
๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

เกนชินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นเกนชินวิญเญยยธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ 
เป็นเกนชิวิญเญยยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

เกนชิวิญเญยยธรรม และเกนชินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนชิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นเกนชิวิญเญยยธรรม และเกนจิวิญเญยยธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเกนชิวิญเญยยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต- 
รูป ๑ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 196 

เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นเกนจินวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
เกนธินวิญเญยยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกนชิวิญเญยยธรรม อาศัยเกนชินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นเกนชิวิญเญยยธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
เกนชินวิญเญยยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกนชิวิญเญยยธรรม และเกนชินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนชินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นเกนชิวิญเญยยธรรม และเกนชินวิญเญยยธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเกนชินวิญเญยยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกนชิวิญเญยยธรรม อาศัยเกนชิวิญเญยยธรรม และเกนชินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นเกนชิวิญเญยยธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
เกนชิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิลุ)เญยยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ชิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกนชินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนชิวิญเญยยธรรม และเกนชินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นเกนชินวิญเญยยธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
เกนชินวิฌเฌยยธรรม และเกนจิวิฌเฌยยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 197 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เกนชิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนชิวิญเญยยธรรม และ 
เกนชินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิลุ)เญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนชินวิญเญยยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ฯลฯ 

[๓๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

อนุโลม จบ 

[๓๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙ 

การนับทั้งสี่พึงกระทำให้บริบูรณ์อย่างนี้ 
สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี 
พึงให้พิสดารอย่างนี้ 

ปัจจยวาร พึงแสดง หทัยวัตถุ และอายตนะห้า พึงกระทำตามสมควร 
ปัญหาวาร 

[๓๒๖] เกนชิวิญเญยยธรรม เป็นปัจจัยแก่เกนจิวิญเญยยธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นเกนชิวิญเญยยธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 198 

[๓๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

อนุโลม จบ 

[๓๒๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙ 

ปัจจนึยะ จบ 

การนับทั้งสี่พึงกระทำให้บริบูรณ์อย่างนี้ 
เกนจิญเญยยทุกะ จบ 
อาสวทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๓๒๙] อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ กามาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ 
กามาสวะ ทิฏฐาสวะ อาศัยอวิชชาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยภวาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสว 
พึงผูกจักรนัย แม้อย่างหนึ่งๆ 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อาสวสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรม 
อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกามาสวะ 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรมขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 199 

อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อาสวะ ๔ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป็นอาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และอาสวธรรม 
ทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ 
อาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 
ฯลฯ 

[๓๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในริปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " 

อนุโลม จบ 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 200 

[๓๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ซึ่งเป็นเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต¬ 
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๓๓๒] ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรมทั้งหลาย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะอาร'มมณ- 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อาสวธรรม 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่ 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
ฯลฯ 

[๓๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 201 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

ปัจจนึยะ จบ 

[๓๓๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 202 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

อนุโลมปัจจนียะ จบ 
[๓๓๕] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๒ 
ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ 

ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๒ 

ปัจจนึยานุโลม จบ 
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 203 

ปัจจยวาร 

[๓๓๖] อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวมูลกนัย มี 
๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จิตต- 
สมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม 
อาศัยหทัยวัตถุ 

อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาสวธรรมทั้งหลาย 
อาศัยหทัยวัตถุ 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ที่เป้นอาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัย 

ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และหทัยวัตถุ 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และอาสวธรรม 
ทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และหทัยวัตถุ 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 204 

คือ ขันธ์ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ 
อาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 

ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยกามาสวะ และหทัยวัตถุ 
พึงผูกจักรนัย 
ฯลฯ 

[๓๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในริปากปัจจัย มี " ๑ 

ในริคตปัจจัย มี " ๙ 

อนุโลม จบ 

[๓๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ 
อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อาสวธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 

อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 

[๓๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 




ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๓๔๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 
การนับก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ สังสัฏฐวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 206 
ปัญหาวาร 

[๓๔๓] อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ กามาสวะ เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ โดยเหตุปัจจัย ภวาสวะ เป็น 
ปัจจัยแก่ อวิชชาสวะ โดยเหตุปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 

อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ กามาสวะ เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐาน 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายและอาสวธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยเหตุ 
ปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาสวธรรม 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมเป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 207 

[๓๔๔] อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อาสวธรรมเกิดขึ้น 
อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่ 
ข่มแล้ว ฯลฯ รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยความเป็นของไม่ 
เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุ พิงเสียงด้วยทิพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก่ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคดังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอาร'มมณ- 
ปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย คือ บุคคลให้ 
ทานแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งทานนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น อาสวธรรมทั้ง 
หลาย เกิดขึ้น 


ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 208 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลาย 
ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ให้หนักแน่นแล้ว เพราะปรารภความยินดีนั้นอาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนกับข้อความตามบาลีตอนที่สอง บุคคลย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 
คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ์ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม 
เกิดขึ้น 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
อาสวธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ์ อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

[๓๔๕] อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำอาสวธรรมทั้งหลายให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น มี ๓ นัย 

พึงกระทำว่าให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เหมือนกับอารัมมฌปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

ในกาลก่อน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 209 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำความยินดีนั้นให้หนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ขันธ์ อาสวธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม 
ให้หนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้หนักแน่น ราคะ 
เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
อาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำอาสวธรรมและสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายให้หนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ฯลฯ อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น มี ๓ นัย พึงกระทำว่า 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 

[๓๔๖] อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 210 

คือ อาสวธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆโดยอนันตร- 
ปัจจัย 

อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่อาสวธรรม 
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย อาสวธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 
อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ 
อาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , ผลสมาบัติ โดย 
อนันดรปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรมทั้งหลาย 
ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
มี ๓ นัย 

อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย และพึงแสดง หทัยวัตถุ 

[๓๔๗] อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 211 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ อาสวธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยแก , อาสวธรรมทั้งหลาย 
โดยอุปนิล , ล , ยปัจจัย มี ๓ นัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสย อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะฯลฯ ที่เป็น 
ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ 
ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ศรัทธา ฯลฯ แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
ศีล ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ ราคะ ฯลฯ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 

ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ ราคะ ฯลฯ แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรมโดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย 
[๓๔๘] ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
พึงให้พิสดารอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 212 

โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปัจจัย 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทำหทัยวัตถุให้หนักแน่นแล้ว 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรมทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ บุคคลกระทำจักขุให้หนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อม 
เพลิดเพลินซึ่งจักขุ เพราะปรารภความยินดีนั้น อาสวธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอาสวธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๓๔๙] อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ อาสวธรรมที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ อาสวธรรม ที่เกิดภายหลัง และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่ 
เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๓๕๐] อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 

[๓๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมโดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 213 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขณิก ได้แก่ เจตนาที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตอาสวธรรมทั้งหลาย โดย 
ก้มมปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
ก้มมปัจจัย 

คือ เจตนาที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และอาสวธรรม และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

[๓๕๒] ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยวิปาก- 
ปิจจัย มี ๑ นัย 

[๓๕๓] ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอาหาร 
ปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้โดยอาหารปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตอาสวธรรมทั้งหลาย โดย 
อาหารปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
อาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ อาสวธรรม และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

[๓๕๔] ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดย 
อินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 214 

คือ อินทรีย์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย์ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่กาย 
วิญญาณ โดยอินทริยปัจจัย รูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปัจจัย 
มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย 

[๓๕๕] อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ อาสวธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ อาสวธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยริปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรมทั้งหลาย โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 215 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม และสัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่'จิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย : วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กาย 
นี้ที่เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

[๓๕๖] อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ กามาสวะ เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐาสวะ โดยอัตถิปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 

อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ อาสวธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่อาสวธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดย 
อัตถิปัจจัย 

อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ กามาสวะ เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐาสวะ แก , อวิชชาสวะ แก่สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 
ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ ตลอดถึง 
อสัฌฌสัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 216 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยอัตถิปัจจัย กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัยรูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัย 
แก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรมทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทำหทัยวัตถุให้หนักแน่นแล้ว ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ อาสวธรรม 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ กามาสวะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่อวิชชาสวะ โดยอัตถิปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 217 

กามาสวะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐาสวะ แก่อวิชชาสวะ โดยอัตถิปัจจัย 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และอาสวธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอิตถิปัจจัย 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ อาสวธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

อาสวธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ อาสวธรรมทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ อาสวธรรมทั้งหลาย และรูปชีริตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก , กฏัตตา- 
รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
อาสวธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และกามาสวะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 
ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ กามาสวะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 

[๓๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 218 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มีวาระ ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

อนุโลม จบ 


[๓๕๘] อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย- 

สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 

สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 

อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 219 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรม และธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาต 
ปัจจัย 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 
อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรมและธรรมที่ไม่ใช่ 
อาสวธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๓๕๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

ปัจจนียะ จบ 

[๓๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 220 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๗ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๗ 

อนุโลมปัจจนึยะ จบ 
[๓๖๑] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงกระทำบทที่เป็นอนุโลมให้บริบูรณ์ 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ปัจจนียานุโลม จบ 
อาสวทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 221 
สาสวทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๓๖๒] สาสวธรรม อาศัยสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสาสวธรรมขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต- 
รูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
อนาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนาสวธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
สาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาสวธรรม 
สาสวธรรม และอนาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอนาสวธรรมขันธ์ ๒ ฯลฯ 
สาสวธรรม อาศัยสาสวธรรม และอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอนาสวธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
โลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะฉันใด พึงกระทำฉันนัน ไม , มีแตกต่างกัน 
สาสวทุกะ จบ 
อาสวสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๓๖๓] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม โมหะ และ 
ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 222 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ขันธ์ ๓ โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐาน- 
รูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคต- 
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต- 
ด'วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และ 
อาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 223 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคต- 
ด-วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๓๖๔] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ โมหะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต- 
ด'วยอุทธัจจะ 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวริปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต- 
ด'วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๓๖๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
มี ๓ นัย 

อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และซิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัสมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 
ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 224 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส 
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส 
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และโมหะ 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสร- 
วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส และโมหะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปัจจัยทั้งปวง พึงให้พิสดารอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
ฯลฯ 

[๓๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๖ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 225 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๖ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๖ 

ในฌานปัจจัย มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๖ 

ในริคตปัจจัย มี " ๖ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

อนุโลม จบ 

[๓๖๗] อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต- 
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสววิปยุตตธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

[๓๖๘] อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม 

อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 226 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึง 
อสัญญสัตว์ 

อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 

[๓๖๙] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

ฯลฯ 

[๓๗๐] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อาสวสัมปยุตตธรรม 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่ 
สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 227 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ มี ๒ นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 

[๓๗๑] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะก้มม- 
ปัจจัย 

คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม 
อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ ริปปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวริปปยุตตธรรม 
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย 

คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ 

มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 228 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย 



ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย 



ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย 



ฯลฯ ไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย 



ฯลฯ ไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย 



ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย 



ฯลฯ ไม่ใช่เพราะริปปยุตตปัจจัย 



ฯลฯ ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย 



ฯลฯ ไม่ใช่เพราะริคตปัจจัย 



[๓๗๒] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 


มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

มี ' 

' ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 

มี " 

๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 

มี " 

๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 

มี 

แ -- 

ส) 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 

มี 

" ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 

มี ' 

' ส) 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 

มี " 

๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 

มี 

" ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 

มี " 

๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 

มี " 

( 2 . 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 

มี " 

๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 

มี " 

๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 

มี " 

๖ 



๓ 


๓ 


พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 229 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " 

ปัจจนียะ จบ 

[๓๗๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

อนุโลมปัจจนึยา จบ 
[๓๗๔] ในอารัมมฌปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ 
ในกัมมปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในอาหารปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ 

ในสัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ 


๓ 


๓ 


มีวาระ ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๒ 
มี " ๑ 
มี " ๒ 
มี " ๑ 
มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 230 

ในวิปปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในวิคตปัจจัย กับฯลฯ มีวาระ๒ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ปัจจนึยานุโลม จบ 
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๓๗๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร 

อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสววิปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ 

ฯลฯ 

ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ 

0 ,, V 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวริปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และโมหะ อาศัย 
หทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 231 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัส อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
โทมนัส และหทัยวัตถุ 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และ 
อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ ๓ 
และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส 
และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๓๗๖] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ- 
ปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 

อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวริปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ 
อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วย 
โทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวริปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 232 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 

อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณป้จชัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ โมหะที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และ 
อาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ฯลฯ เพราะอธิปติปัจจัย 
ฯลฯ เพราะอนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เพราะอวิคตปัจจัย 

[๓๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในริปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

อนุโลม จบ 

[๓๗๘] อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 233 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัย 
หทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 

อาสวริปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
ฯลฯ 

[๓๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 234 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ 

การนับทั้งสองนี้ แม้นอกนี้ พึงกระทำอย่างนี้ 
แม้นิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปัจจยวาร 
สังสัฏฐวาร 

[๓๘๐] อาสวสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
ปัจจัย 

[๓๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๖ 

อนุโลม จบ 

[๓๘๒] อาสวริปปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

อาสวริปปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับอาสวริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

ฯลฯ 

[๓๘๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 235 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

การนับทั้งสองนี้ แม้นอกนี้ พึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
แม้สัมปยุตตวาร ก็เหมือนกับ สังสัฏฐวาร 
ปัญหาวาร 

[๓๘๔] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวริปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย โทสะ เป็นปัจจัยแก่โมหะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 
อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย โทสะ เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ โมหะ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวริปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย โมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 236 

อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสวริปปยุตตธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ โทสะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวริปปยุตตธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

คือ โทสะ และ โมหะ เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม และ 
อาสววิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ โทสะ และ โมหะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

[๓๘๕] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวริปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อาสวริปปยุตตธรรม และ โมหะ เกิดขึ้น 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 237 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
โทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น 
อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวริปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้ว พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น 
บุคคลพิจารณากุศลธรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อนจากฌาน ฯลฯ 
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก , อาวัชชนะ โดย 
อาริมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม พิจารณากิเลส 
ทั้งหลายที่ข่มแล้ว ในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวริปปยุตตธรรม โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตา ในที่นี้ ความยินดีไม , มี 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นอาสวริปปยุตตธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่ริญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ 
แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถากัมมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ แก , โมหะ 
โดยอารัมมณปัจจัย 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ 
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

กุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 238 

ออกจากฌานแล้ว พิจารณาฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ โทมนัส วิจิกิจฉา ฯลฯ 
อุทธัจจะ เกิดขึ้น 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสววอิปปยุตตธรรม 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ 
เกิดขึ้น 

อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวริปปยุตตธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และ โมหะ เกิดขึ้น 

อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสวริปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น 

[๓๘๖] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรมโดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรมให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 239 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสววิปปยุตตธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย อธิปติธรรมที่สหรคตด้วยโทมนัส เป็นปัจจัย 
แก , โมหะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , สัมปตุตต'ขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย อธิปติธรรมที่สหรคตด้วย 
โทมนัส เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ โมหะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 
อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสววิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม โดยธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรม 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำ 
ความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้ในกาลก่อน ฯลฯ 


จากฌาน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 240 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๓๘๗] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เกิดก่อน เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เกิดขึ้นหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสววิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , โมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 
อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทังหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปัจจัย 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสววิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , โมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวริปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
อาสวริปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู แก , ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 
อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 241 

ด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม โดย 
อนันตรปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต- 
ด'วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และ โมหะ โดยอนันตรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอนันตรปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ อาสวสัมปยุตตธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ที่เกิดก่อนๆ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวริปปยุตตธรรม 
โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทังหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ที่เกิดก่อนๆ และ โมหะ เป็นปัจจัยแก , โมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม และ 
อาสวริปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ที่เกิดก่อนๆ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 242 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอณูญมัญญปัจจัย มี ๖ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย 

[๓๘๘] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสววิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัย 
แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัย 
แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวริปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วให้ทาน บุคคลเข้าไป 
อาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย เสนาสนะ ฯลฯ โมหะแล้ว ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ศรัทธา ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย โมหะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา แก , 

โมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 243 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ เสนาสนะ ฯลฯ 
โมหะแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ ราคะ ฯลฯ แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 
อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ศรัทธา ฯลฯ ศีล ฯลฯ โมหะ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสวริปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโทมนัส 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๓๘๙] อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสววิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 244 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ พิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอาสวริปปยุตตธรรม และโมหะ โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรมโดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๓๙๐] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสววิปปยุตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิด 
ก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวริปปยุตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวริปปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และโมหะ เป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 245 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสววิปปยุตตธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
ที่เกิดภายหลัง และโมหะ เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๓๙๑] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 
มี ๙ นัย อาวัชชนะ ก็ดี วุฏฐานะ ก็ดี ไม่มี 

[๓๙๒] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
กัมมปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวริปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย เจตนาที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่ โมหะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม 
โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย เจตนาที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และโมหะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
กัมมปัจจัย 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวริปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่เจตนาที่เป็นอาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 246 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่เจตนาที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ 
และกฏัตตรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๓๙๓] อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวริปปยุตตธรรม โดยวิปากปัจจัย 
มีด นัย 

[๓๙๔] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอาหารปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวริปปยุตตธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอาหารปัจจัย อาหารทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก , โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม 
โดยอาหารปัจจัย 

คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย อาหารทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และโมหะ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวริปปยุตตธรรม โดยอาหารปัจจัย 
คือ อาหารทั้งหลายที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปัจจัย 

ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้โดยอาหารปัจจัย 
[๓๙๕] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอินทริยปัจจัย 
มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมรรคปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๖ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 247 

[๓๙๖] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสววิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่'จิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย : วิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยวิปปยุตตปัจจัย 

อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสววิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ พึงให้พิสดาร 
อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม โดย : วิปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
อาสวสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวริปปยุตตธรรม 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
[๓๙๗] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มีด นัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวริปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 248 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก , โมหะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสวริปปยุตตธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย เหมือนกับ สหชาตปัจจัย 

อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวริปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ พึงให้พิสดาร 
อาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอิตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่โมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต- 
ด'วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ 
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสวริปปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ โมหะ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคต- 
ด'วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 
ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย 
โทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 249 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ทีสหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสววิปปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , โมหะ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และกพฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอิตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสวริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสวริปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคต- 
ด'วยอุทธัจจะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๓๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 250 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในก้มมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

อนุโลม จบ 


[๓๙๙] อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย- 

กัมมปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 251 

อาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

อาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาต- 
ปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสววิปปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย- 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 

[๔๐๐] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙ 

ปัจจนึยะ จบ 

[๔๐๑] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 252 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

อนุโลมปัจจนึยะ จบ 
[๔๐๒] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ ฯลฯ 

พึงกระทำการนับจำนวนอนุโลม 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ปัจจนึยานุโลม จบ 
อาสวสัมปยุตตทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 253 

อาสวสาสวทุกะ 
ปฏิจจวาร 

7' ไ; V 

[๔๐๓] ธรรมทีเป็นทังอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทังอาสวธรรมและ 
สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ 
พึงผูกจักรนัย 
อวิชชาสวะ อาศัยภวาสวะ 
พึงผูกจักรนัย 

อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ 

ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและ 
อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยอาสวธรรมทั้งหลาย 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม , ใช่อาสวธรรม 
อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัย 
กามาสวะ ภวาสวะ ฯลฯ 

พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม , ใช่ 
อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม , ใช่ 
อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 254 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่ 
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และอาสวธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
สาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรม 
และธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัยอย่างนี้ 

ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและ 
สาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม 
และอาสวธรรมทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่ 
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่ 
อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
สาสวธรรม แต่ไม , ใช่อาสวธรรม และกามาสวะขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 
ฯลฯ 

ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร 
ก็ดี พึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว 

อาสวทุกะ ฉันใด พึงกระทำฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน 
ปัญหาวาร 

ในปัญหาวาร ในเหตุปัจจัยก็ดี ในอารัมมฌปัจจัยก็ดี ไม่พึงกระทำโลกุตตระ ควร 
กระทำว่า "พระเสกขะทั้งหลาย" ย่อมพิจารณาโคตรภู ย่อมพิจารณาโวทาน แม้ในอธิปติปัจจัย ผู้ 
ที่รู้ , ปัจจัยทุกอย่างแล้ว พึงกระทำ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 255 

[๔๐๔] ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้ง 
อาสวธรรม และสาสวธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันดรปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แด , ไม่ใช่ 
อาสวธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสาสวธรรม 
แด , ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

อาสวธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 
ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและ 
สาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแด , ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ 
ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสาสวธรรมแด , ไม , ใช่อาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก , โคตรภู อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โวทาน อาวัชชนะ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแด , ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและ 
สาสวธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสาสวธรรมแด , ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , 

อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , อาสวธรรมทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 256 

ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม 
และสาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , 

อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย 

อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่อาสวธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย 
ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวธรรม แด , ไม่ใช่ 
อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ 
อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวธรรม แด , ไม่ใช่ 
อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสาสวธรรม แด , ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 
ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวธรรม แด , ไม่ใช่ 
อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวธรรม 
แด , ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอนันดรปัจจัย 

คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย 
พึงให้พิสดารอย่างนี้ทั้งหมด 

อนันดรปัจจัย แม้ , ในอาสวทุกะ ก็พึงให้พิสดาร เหมือนกับทุกะนี้ 
อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ท่านแสดงไว้เหมือนกันอย่างนี้ข้อที่ย่อไว้ทั้งหมด พึง 
กระทำให้พิสดาร เหมือนกับอาสวทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน 
อาสวสาสวทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 257 

อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
ปภิจจวาร 

7' ไ; ^ . , 

[๔๐๕] ธรรมทีเป็นทังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทังอาสว- 
ธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ 
พึงผูกจักรนัย 
อวิชชาสวะ อาศัยภวาสวะ 
พึงผูกจักรนัย 

อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ 

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและ 
อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยอาสวธรรมทั้งหลาย 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม แต่ไม , ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยอาสวสัมปยุตตกามา- 
สวธรรมทั้งหลาย 

พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตต- 
ธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ขันธ์ ๒ 

ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม แต่ไม , ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 258 

คือ อาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่ 
อาสวธรรม 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และอาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและ 
อาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ- 
เหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัยทั้งหมด 

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม 
และอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม และ 
อาสวธรรมทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม แต่ไม , ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็น 
อาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่อาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 
ทุกปัจจัยพึงกระทำอย่างนี้ 

[๔๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 259 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ ฯลฯ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย ไม่มี 

ในอาหารปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๔๐๗] ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสว- 
ธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย นเหตุมูลกะ ไม่มี 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
ฯลฯ ไม , ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย 
ฯลฯ 

[๔๐๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

แม้การนับทั้งสองอย่างนอกนก็ดี สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏซิ- 
วารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำให้บริบูรณ์อย่างนี้เหมือนกับปฏิจจวาร 
ปัญหาวาร 

[๔๐๙] ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
ทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอาสว- 
สัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 260 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๔๑๐] ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
ทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย 

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอาสว- 
สัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอาสว- 
ธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม , ใช่อาสวธรรม อาสวธรรม 
ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้ง 
อาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม , ใช่อาสวธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม , ใช่อาสวธรรม อาสวธรรม 
และขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ- 
ปัจจัย มี ๓ นัย 

อธิปติปัจจัย มีการกระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เหมือนกับอารัมมฌปัจจัย 
อนันตรปัจจัย พึงกระทำว่า ที่เกิดก่อนๆ เหมือนกับอารัมมฌปัจจัยนั่นเทียว สมนันตรปัจจัย 
สหชาตปัจจัย อัญญมัญญปัจจัยนิสสยปัจจัย เหมือนกับอารัมมฌปัจจัยนั่นเทียว การจำแนก ไม่มี 
มี ๓ นัย พึงกระทำอุปนิสสยปัจจัยทั้งหมด 

[๔๑๑] ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
อาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยกัมมปัจจัย มี ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 261 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย มี ๙ นัย 

[๔๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในธัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย ม ,, ๓ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๙ 


ในสัมปยุตตปัจจัย 
ในอัตถิปัจจัย 



๙ 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 262 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๔๑๓] ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
ทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอาสวสัมป- 
ยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้ง 
อาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
อาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม , ใช่อาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม , ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้ง 
อาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้ง 
อาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 263 

ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ 
เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๔๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๔๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

[๔๑๖] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงนับบทที่เป็นอนุโลม 
ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่ 
เหตุปัจจัย มี " ๙ 

อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 264 

อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๑๗] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 

โลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ พิสดารฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน ฯลฯ 
อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ จบ 
สัญโญชนทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๑๘] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ สีลพตปรามาสสัญโญชน์ 
อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ มานสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ 
อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ อิสสาสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยปฏิฆสัญโญชน์ 
มัจฉริยสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยปฏีฆสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยปฏีฆสัญโญชน์ 
ภวราคสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยมานสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยภวราคสัญโญชน์ 
อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน์ 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยสัญโญชนธรรมทั้งหลาย 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 265 

คือ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยกามราคสัญโญชน์ 

พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป 
๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 

สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ 
สัญโญชนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย 

พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และสัญโญชน- 
ธรรมทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 266 

คือ ขันธ์ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน์ 
พึงผูกจักรนัย 
ในอารัมมณปัจจัย รูปไม่มี 

อธิปติปัจจัย เหมือนกับ เหตุปัจจัย วิจิกิจฉาสัญโญชน์ไม่มี 
เพราะอนันตรปัจจัย เพราะอริคตปัจจัย 
[๔๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในริปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๔๒๐] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขน ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน์ 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ฯลฯ 
เหมือนกับ อาสวโคจฉกะ 
แม้ที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัยทั้งหมด ก็พึงยกขึ้น 



๓ 


๓ 


พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปิฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 267 

[๔๒๑] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " 0 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " 

[๔๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 


๓ 


๓ 


พึงนับอย่างนี้ทั้งหมด 


[๔๒๓] ในอารัมมณปัจจัย 
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 


มีวาระ ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 268 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

สัญโญชนธรรม เกิดร่วมกับสัญโญชนธรรม ฯลฯ 
ปัจจยวาร 

[๔๒๔] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 
เหมือนกับ ปฏิจจวาร 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เป็นอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม 
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ สัญโญชนธรรม และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่สัญโญชน- 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย สัญโญชนธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 269 

คือ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ และหทัยวัตถุ 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และ 
สัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ 
ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน์ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 

ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ และสัมปยุตตขันธ์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ และ 
หทัยวัตถุ 

พึงผูกจักรนัย 
ฯลฯ 

[๔๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในริปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๔๒๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในที่ใดๆ ได้ หทัยวัตถุ ในที่นั้น พึงกระทำให้มีหทัยวัตถ เช่นเดียวกัน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 270 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจขัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ 

การนับทั้งสองแม้นอกนก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้ 
สังสัฏฐวาร 

[๔๒๗] ส์ฌูโญชนธรรม คลุกเคล้ากับส้ฌูโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ คลุกเคล้ากับกามราคสัญโญชน์ 
พึงกระทำวาระ ๙ อย่างนี้เฉพาะอรูปภูมิเท่านั้น 
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้ 
ปัญหาวาร 

[๔๒๘] สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตสัญโญชนธรรมทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ สัญโญชนธรรม 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 

[๔๒๙] สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 271 

คือ เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย สัญโญชนธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย สัญโญชนธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
เกิดขึ้น 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยอาริ'มมณ- 
ปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วพิจารณากุศลกรรมทั้น 

บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 

บุคคลออกจากฌานแล้ว พิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ 
ในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยเจโตปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , 
กายวิญญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถากัมมุปคญาณ แก , อนาคดังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอาริ'มมณ- 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 272 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
ในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง ขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชน- 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
ในกาลก่อน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น สัญโญชนธรรม และขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย พึงกระทำว่า เพราะปรารภนั้นเทียว 

[๔๓๐] สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโลุ)ชนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ กระทำสัญโญชนธรรมทั้งหลายให้หนักแน่น ฯลฯ 
มีการกระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นทั้ง ๓ นัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโลุ)ชนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ มี ๓ นัย 
อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ แม้แห่งวาระทั้ง ๓ ก็ควรกระทำ พึงจำแนก 
ทั้ง ๓ นัยอีก 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโลุ)ชนธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ กระทำสัญโญชนธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ มี ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 273 

[๔๓๑] สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรมทั้งหลาย ที่ 
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่เกิดก่อน ๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ แก่ผลสมาบัติ โดยอนันดรปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม 
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ แม้ทั้ง ๒ อย่าง ก็พึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย มี ๓ นัย 

สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโลุ)ชนธรรม โดยสมนันตรปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย 
[๔๓๒] ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม 
ทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปัจจัย แม้ทั้ง ๓ อย่าง ก็เหมือนอย่างนี้ 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อนมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะแล้ว 
ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 274 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ ราคะ ฯลฯ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชน- 
ธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัลุ)โลุ)ชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย 

[๔๓๓] ธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟ้งเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่ จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ 
เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 275 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรมทั้งหลาย โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน- 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น สัญโญชนธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรมและสัมปยุตตขันธ์- 
ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๔๓๔] สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
มี ๑ นัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยปัจฉาชาต- 
ปัจจัย 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชน- 


ธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 


[๔๓๕] สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 
[๔๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดย 

กัมมปัจจัย 

มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิปากปัจจัย 

มีด นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย 

มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 

มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย 

มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย 

มี ๙ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 276 

[๔๓๗] สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 
พึงจำแนก 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 
พึงจำแนก 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาตปัจจัย ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก'สัญโญชนธรรม 
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชน- 
ธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ 
สัญโญชนธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 
พึงจำแนก 

[๔๓๘] สัญโญชนธรรมเป็นปัจจัยแก่สัญโลุ)ชนธรรมโดยอัตถิปัจจัย มีด นัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร 

สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโลุ)ชนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 277 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต- 
สัญโญชนธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ 
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน- 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรมทั้งหลาย ฯลฯ เหมือนกับ อาสวทุกะ 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโลุ)ชนธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต เหมือนกับอาสวทุกะ 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชน- 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ พึงจำแนก เหมือน 
กับอาสวทุกะ 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต พึงจำแนกเหมือนกับอาสวทุกะ 

[๔๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 278 


ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " 1 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในก้มมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙ 


[๔๔๐] สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 
สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยอารัมมณ- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 279 

เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัย- 
โดยอินทริยปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ส์ฌูโญชน- 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่สัญโญชน- 
ธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

ส์ฌูโญชนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนธรรม และ 
ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

[๔๔๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๔๔๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 280 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

[๔๔๓] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๙ 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๙ 

สัญโญชนทุกะ จบ 
สัญโญชนียทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๔๔] สัญโญชนึยธรรม อาศัยสัญโญชนึยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนึยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต- 
รูป ๑ ฯลฯ 

เหมือนกับโลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน 
สัญโญชนึยทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 281 

สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๔๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหคุ¬ 
ปจขัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ปฏิสนธิ 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
สัญญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 282 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๔๔๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ์ ๒ 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตต- 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และ โมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๔๔๗] สัฌโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัฌโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
8 !™;*! 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 
มีด นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 283 

ส์ฌูโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยส์ฌูโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 

เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย 


คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และมหาภูต- 

รูปทั้งหลาย 


ฯลฯ 


[๔๔๘] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๖ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๖ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๖ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๖ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๙ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๖ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 284 

[๔๔๙] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึง 
อสัญญสัตว์ 

[๔๕๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 285 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ 

[๔๕๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 286 

[๔๕๒] ในอารัมมฌปัจจัย 


กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๒ 

ในอริคตปัจจัย 

กับ ฯลฯ 

มี " ๓ 

แม้สหชาตวาร ก็เหมือนกับ 1 

]ฏิจจวาร 


ปัจจยวาร 

[๔๕๓] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ- 
เหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ตลอดถึงปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 287 

ส์ฌูโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยส์ฌูโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๔๕๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ตลอดถึงปฏิสนธิ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 288 

ส์ฌูโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยส์ฌูโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ 

ส์ฌูโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยส์ฌูโญชนสัมปยุตตธรรม 
และส้ฌูโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และ โมหะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๔๕๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อธิปติปัจจัย 

ฯลฯ เพราะอวิคตปัจจัย 
[๔๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๔๕๗] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
สัญโญชนริปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุทุกะ ฯลฯ ตลอดถึง 
อสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยชักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัญโญชนริปปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ และโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 289 

ส์ฌูโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยส์ฌูโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยหทัยวัตถุ 

ส์ฌูโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และ 
หทัยวัตถุ 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนริปปยุตต- 
ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ 


ฯลฯ 

[๔๕๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย 


มีวาระ ๖ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 
มี " ๗ 
มีวาระ ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๔ 
มี " ๙ 
มี " ๑ 
มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 290 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ 

[๔๕๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงกระทำอย่างนี้ 
[๔๖๐] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในวิปากปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖ 

แม้นิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปัจจยวาร 
สังสัฏฐวาร 

[๔๖๑] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
สัญโญชนริปปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับสัญโญชนริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 291 

ส์ฌูโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับโมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ฯลฯ 

[๔๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๖ 

[๔๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

การนับทั้งสองนอกนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 292 

ปัญหาวาร 

[๔๖๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน¬ 
รีปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนรีปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
รีปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๔๖๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 293 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชน- 
าปปยุตตธรรม และโมหะ เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธ์'ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ บุคคลให้ทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น 
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 
บุคคลออกจากฌานแล้ว พิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดยอาร'มมณ- 
ปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม พิจารณา 
กิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนริปปยุตต- 
ธรรม และโมหะ โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พึงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก , วิญญาณัญจายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ 

ฯลฯ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริย- 
ญาณ แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถากัมมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

สัญโญชนริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 294 

คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโลุ)ชนสัมปยุตตธรรม และสัญโลุ)ชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 

[๔๖๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติ- 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ กระทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 295 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
รีปปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และซิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

สัญโญชนริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนริปปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้หนักแน่นแล้ว พิจารณา 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นสัญโญชนริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรม 
แล้วกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำ 
ความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 


จากฌาน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 296 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๔๖๗] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตร- 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ที่เกิดก่อน ๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่โมหะ ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , โมหะ ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ที่ 
เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ฯลฯ ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ แก , ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโลุ)ชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 297 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันดรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอนันดรปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ 
โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
และโมหะเป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดก่อนๆ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๖ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย 

[๔๖๘] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 298 

ส์ฌูโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิล'สยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิล'สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูนิล , สยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย เสนาสนะ ฯลฯ 
โมหะแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ผลสมาบัติ โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ โมหะ 
แล้วฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ราคะ ฯลฯ แก , ความปรารถนา 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโลุ)ชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 299 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ศรัทธา ฯลฯ ปัญญา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ 
และโมหะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะ 
เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๔๖๙] สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาต- 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ปังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนริปปยุตตธรรม แล 
โมหะ โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 300 

ส์ฌูโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ลัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๔๗๐] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก , กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และโมหะ เป็นปัจจัย 
แก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ที่เกิดภายหลังและโมหะ เป็นปัจจัยแก่กาย 
นี้ที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๔๗๑] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย 
อาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไม่มี 

[๔๗๒] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย 
กัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 301 

คือ เจตนาที่เป็นสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโลุ)ชนสัมปยุตต- 
ธรรม โดยกัมมปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่างคือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย เจตนาที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเป็นปัจจัยแก่'โมหะ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ริบาก- 
ขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน¬ 
าปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย เจตนาที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายและโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต- 
ขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบาก- 
ขันธ์ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๔๗๓] สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโลุ)ชนวิปปยุตตธรรม โดยริปาก- 
ปัจจัย มี ๑ นัย 

[๔๗๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโลุ)ชนสัมปยุตตธรรม โดยอาหาร- 
ปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๔ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 302 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๔ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๖ นัย 

[๔๗๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
าปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ และโมหะ โดยวิปปยุตตปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

[๔๗๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิ 
ปัจจัย มีด นัยเหมือนกับปฏิจจวาร 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่โมหะ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 303 

ส์ฌูโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโลุ)ชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 
โมหะและชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอ้ตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโลุ)ชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ พึงให้พิสดาร 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย มี 
๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ 
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาตปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และ 
โมหะ โดยอัตถิปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 304 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และโมหะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรมโมหะ และมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะและโมหะ เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , โมหะ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะ เป็นปัจจัยแก่ 
กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอิตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและ'โมหะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
และโมหะ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 305 

[๔๗๗] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๖ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในก้มมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

[๔๗๘] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็น 

ปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 




พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 306 

ส์ฌูโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโลุ)ชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย 

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๔๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 307 

[๔๘๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 

กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

[๔๘๑] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

พึงนับบทที่เป็นอนุโลม 

ในอวิคตปัจจัย กับปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 
สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 308 
สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ 
ปฏิจจวาร 

1 V 0 , 4 .. V 

[๔๘๒] ธรรมทีเป็นทังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทัง 
สัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรมแต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม 
และสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยสัญโญชนธรรมทั้งหลาย 
ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม 
แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยกามราคสัญโญชน์ 

พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนิย- 
ธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่ 
สัญโญชนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงมหาภูตรูป 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม 
แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่ 
สัญโญชนธรรม 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม 
แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 309 

คือ ขันธ์ ๓ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
สัญโญชนิยธรรม แต่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งส์ฌูโญชนธรรมและส้ฌูโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม 
และ สัญโญชนิยธรรม และ ธรรมที่เป็นส้ฌูโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชน- 
ธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่ 
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ 
ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เป็น 
สัญโญชนิยธรรม แต่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๑ ที่ 
เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน์ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 

เหมือนปฐมทุกะในสัญโญชนโคจฉกะ ทุกะแม้นี้พึงให้พิสดารอย่างนั้น ไม่มีแตกต่างกัน 
เว้นโลกุตตระ 

สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ จบ 
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๘๓] ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ 
เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 310 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้ง 
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยสัญโญชนธรรมทั้งหลาย 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐิสัญโญชน์อวิชชาสัญโญชน์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 
กามราคสัญโญชน์ 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้ง 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ 
ไม่ใช่สัญโญชนธรรม 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่ 
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตต- 
ธรรมแต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้ง 
สัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่ 
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยกามราคสัญโญชน์ และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย 


พึงผูกจักรนัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓-หน้าที่ 311 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้ง 
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่ 
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม 
และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรมและธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน์ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 

[๔๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มีวาระ ๙ 

[๔๘๕] ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ 
เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน์ 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้ง 
สัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่ 
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 312 

คือ อวิชชาสัญโญชน์ อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 

[๔๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

การนับทั้งสอง นอกนก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว ปัจจยวารก็ดี 
นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร 
ปัญหาวาร 

[๔๘๗] ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ กามราคสัญโญชน์เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิสัญโญชน์อวิชชาสัญโญชน์ โดยเหตุปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็น 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
ทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่ 
สัญโญชนธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ กามราคสัญโญชน์เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์ และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 313 

[๔๘๘] ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย สัญโญชนธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชน- 
ธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ 
เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม 
สัญโญชนธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ 
เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ 
ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม 
สัญโญชนธรรมทั้งหลาย และขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็น 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 314 

[๔๘๙] ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ มี ๓ นัย 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ 
เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย 
อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปดึก็ดี พึงกระทำในข้อปัจจัย แม้ทั้ง ๓ เหล่านี้ 
ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็น 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม 
และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย 

[๔๙๐] ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๙ นัย การจำแนก 
ไม่มี เหมือนกับอารัมมฌปัจจัย ไม่มีแตกต่างกัน 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย 

พึงกระทำโดยนัยแห่งอารัมมณปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 

[๔๙๑] ธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม , ใช่สัญโญชนธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม โดยกัมมปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย มี๓นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 315 

ฯลฯเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัย มี๓นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิปปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนัตถิปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยวิคตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอวิคตปัจจัย มี ๙ นัย 

[๔๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในธัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย ม ,, ๓ 

ในมัคคปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 316 

[๔๙๓] ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

ธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโลุ)ชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ 

วาระ ๙ พึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว พึงเปลี่ยนแปลง ในบททั้ง ๓ นั่นเทียว 
นานาขฌิก ไม , มี 

[๔๙๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๔๙๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 317 

[๔๙๖] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงกระทำบทที่เป็นอนุโลม 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ส์ฌูโญชนส์ณูโญชนสัมปยุตตทุกะ จบ 
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๙๗] ธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชน- 
วิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย- 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ มหาภูตรูปทั้งหลาย 

ธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโญสัญชนวิปปยุตต- 
อสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม ฯลฯ พึงกระทำวาระ ๒ 
ทุกะนี้เหมือนกับโลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน 
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ จบ 
คันถทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๔๙๘] ลันถธรรม อาศัยลันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อภิชฌากายลันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายลันถะ สีลัพพตปรามาสกายลันถะ 
อาศัยอภิชฌากายลันถะ อภิชฌากายลันถะ อาศัยอิทังสัจจาภินึเวสกายต้นถะ อิทังสัจจาภินิเวสกาย- 
ลันถะ อาศัยอภิชฌากายต้นถะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 318 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยคันถธรรมทั้งหลาย 
คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อภิชฌากายคันถะ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยสีลพพต- 
ปรามาสกายคันถธรรม 

พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่คันถธรรมขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ คันถธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรม 
คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่คันถธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 
คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่คันถธรรม และคันถธรรม 
ทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

คันถธรรมและธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อภิชฌากายคันถะ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่คันถธรรม 
และสีลพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 319 

ฯลฯ เพราะอารัมมฌปัจจัย เพราะอวิคตปัจจัย 

[๔๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๕๐๐] ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่คันถธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๕๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรมทั้งหลาย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ- 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่คันถธรรม ปฏิสนธิ ตลอดถึง 
อสัญญสัตว์ 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ฯลฯ 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย มี๓นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะธัญญมัญญปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 320 

[๕๐๒] คันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 
คือ ในอรูปภูมิ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจนิภิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวส- 
กายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ ในอรูปภูมิ สีลพพตปรามาสไม่มี พึงกระทำวาระ ๙ อย่างนี้ 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย มีด นัย 

ฯลฯไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย มีด นัย 

ฯลฯไม่ใช่เพราะฌานปัจจัย มีด นัย 

ฯลฯไม่ใช่เพราะมัคคปัจจัย มีด นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสัมปยุตตปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะนัตถิปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ ไม่ใช่เพราะริคตปัจจัย มี ๓ นัย 

[๕๐๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ด 

ในปัจจัยที่ไม"ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 321 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ 

[๕๐๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงนับอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
[๕๐๕] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอนันตรปัจจัย ฯลฯ มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย ฯลฯ มี " ๑ 

สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๕๐๖] ลันถธรรม อาศัยคันถธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร 

ธรรมที่ไม่ใช่ศันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ศันถธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ศันถธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

ศันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ศันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ศันถธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ศันถธรรม คันถธรรมทั้งหลาย 
อาศัยหทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 322 

คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คันถธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่คันถธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ คันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
พึงผูกจักรนัย 

อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่คันถธรรม และคันถธรรม 
ทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยคันถธรรมและหทัยวัตถุ 

คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยคันถธรรมและธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อภิชฌากายคันถะ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่คันถธรรม 
และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 

อภิชฌากายคันถะ และสัมปยุตตขันธ์ อาศัยสีลพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ 
เกิดขึ้น 

พึงผูกจักรนัย 

[๕๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๕๐๘] ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ- 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 323 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ศันถธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ 
อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ศันถธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคต 
ด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วย 
อุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ 

[๕๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๙ 

พึงนับอย่างนี้ 

[๕๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ริคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

[๕๑๑] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

แม้นิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปัจจยวาร นั่นเอง 
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำเป็นวาระ ๙ รูปไม่มี 
ปัญหาวาร 

[๕๑๒] กันถธรรม เป็นปัจจัยแก , ลันถธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นลันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตลันถธรรมทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

ลันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่ไม่ใช่ต้นถธรรม โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 324 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นคันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นคันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และคันถธรรม 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคันถธรรมทั้งหลาย โดย- 
เหตุปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

I ะ ^ 10110 , 0 ,, V 

คือ เหตุทังหลายทีไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทังหลาย และคันถธรรม 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นคันถธรรม และไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่ไม่ใช่คนถธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นคันถธรรม และไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
คันถธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นคันถธรรม และไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และคันถธรรม และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 325 

[๕๑๓] คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น 
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 
บุคคลออกจากฌานแล้ว พิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่วัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่ไม่ใช่คันถธรรม ฯลฯ กิเลสที่ข่มแล้ว 
กิเลสที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พึงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัย แก่อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถากัมมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมณปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 326 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำ อุโบสถกรรมแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

กุศลกรรมที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่คันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว ย่อมยินดี ย่อม 
เพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น คันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
เกิดขึ้น 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่คันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น คันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
มี ๓ นัย พึงกระทำคำว่าความปรารภ 

[๕๑๔] คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย พึงกระทำว่า 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เหมือนกับ อารัมมฌปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 327 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่ โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้ในกาลก่อน ฯลฯ 

จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะกระทำซึ่งกุศลกรรมนั้น 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม 
ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรม 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น คันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และคันถธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย 

[๕๑๕] คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 328 

คือ คันถธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่คันถธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันดรปัจจัย 

คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ คันถธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรม 
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย คันถธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 
คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ คันถธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่คันถธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอนันดรปัจจัย มี ๓ 
นัย ๒ นัย พึงกระทำอาวัชชนะ นัยที่ ๑ ไม่มี 

คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
มี ๓ นัย วุฏฐานะแม้หนึ่ง พึงกระท้าในท่ามกลาง 

คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยสมนันตรปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย 

[๕๑๖] คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ คันถธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่คันถธรรมทั้งหลาย 
ฯลฯ มี ๓ นัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ก่อ 
มานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 329 

ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถธรรม โดยอุปนิล , สยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาลัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาลัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ราคะ ฯลฯ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ลันถธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาลัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาลัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ลันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ลันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรม เป็นปัจจัยแก , ลันถธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย พึงกระทำ โดยนัยแห่งอารัมมณปัจจัย 
[๕๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ลันถธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พึงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ลันถธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 330 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่คันถธรรมทั้งหลายโดยปุเรชาตปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น คันถธรรม 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , คันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 

[๕๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยกัมมปัจจัย 
คือ เจตนาที่ไม , ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดย 
กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่ไม , ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายและคันถธรรม และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 331 

ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรมเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรมโดยวิปากปัจจัย มีด นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย 

[๕๑๙] ลันถธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรม โดยริปปยุตตป้จชัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 
ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถธรรม โดย : วิปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ลันถธรรมทั้งหลาย โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรม โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ลันถธรรมและสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

ต้นถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ลันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ลันถธรรม โดย 
ริปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

[๕๒๐] ลันถธรรมเป็นปัจจัยแก่ลันถธรรมโดยอัตถิปัจจัย มีด นัย เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร 

ต้นถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ลันถธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ลันถธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ'จิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 332 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ คันถธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดย 
อัตถิปัจจัย คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอัตถิปัจจัย มี ๑ 
นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรมทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ 
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , คันถธรรม 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และคันถธรรม 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ 
เพราะปรารภความยินดีนั้น คันถธรรม และ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก่คันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก , อภิชฌากายคันถะ โดยอัตถิปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 333 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ สีลพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ 
อภิชฌากายคันถะ โดยอัตถิปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 

คันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่คันถธรรม และคันถธรรมทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ คันถธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอิตถิปัจจัย 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ คันถธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ คันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ คันถธรรมทั้งหลาย และกว#งการาหาร เป็นปัจจัยแก , กายนี้ 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ คันถธรรมทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัยแก่ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

คันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
คันถธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่คันถธรรม และสีลพพตปรามาสกายคันถะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และอภิชฌากายคันถะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ สีลพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , อภิชฌา- 
กายคันถะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 334 

[๕๒๑] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๙ 

ในอุปนิล , สยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

[๕๒๒] คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 

สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 

สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 

คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถธรรมและธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 

ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 335 

โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริย- 
ปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม และธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่คันถธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉา- 
ชาตปัจจัย 

คันถธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
คันถธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๕๒๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๕๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 336 

ในปัจจัยทั้งปวง 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

[๕๒๕] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงกระทำบทที่เป็นอนุโลมให้บริบูรณ์ 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

คันถทุกะ จบ 
คันถนิยทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๒๖] คันถนิยธรรม อาศัยคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นคันถนิยธรรม ฯลฯ 
โลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ ฉันใด พึงแจกฉันนั้น ไม , มีแตกต่างกัน 
คันถนิยทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 337 

ลันถสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๒๗] ต้นถสัมปยุตตธรรม อาลัยลันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาลัยขันธ์ ๑ ที่เป็นต้นถสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ต้นถวิปปยุตตธรรม อาลัยลันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาลัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นลันถสัมปยุตตธรรม โลภะ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาลัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ปฏิฆะ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาลัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส 

ต้นถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม อาลัยลันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และ ชิตตสมุฏฐานรูป อาลัยขันธ์ ๑ ที่เป็นลันถสัมปยุตตธรรม ขันธ์ 
๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ และโลภะ และ จิตตสมุฏฐานรูปอาลัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็น 
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯขันธ์ ๓ และ ปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาลัยขันธ์ ๑ 
ที่สหรคตด้วยโทมนัส ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ลันถวิปปยุตตธรรม อาลัยต้นถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาลัยขันธ์ ๑ ที่เป็นต้นถวิปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาลัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาลัยปฏิฆะ 
ในปฏิสนธิขณะ อาลัยขันธ์ทั้งหลาย ฯลฯ 

ต้นถสัมปยุตตธรรม อาลัยลันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาลัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาลัยปฏิฆะ 

ต้นถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม อาลัยลันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 338 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตริปปยุตต- 
ธรรม สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปฏิฆะ 

ศันถสัมปยุตตธรรม อาศัยศันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ 
คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และ 
คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคต¬ 
ริปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคต 
ด้วยโทมนัสและปฏิฆะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๕๒๘] คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมฌปัจจัย 
คือ โลภะอาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตริปปยุตตธรรม ปฏิฆะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโทมนัส 

คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถริปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตริปปยุตตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ และปฏิฆะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 339 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นศันถวิปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

ศันถสัมปยุตตธรรม อาศัยศันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย อาศัยปฏิฆะ 

ศันถสัมปยุตตธรรม อาศัยศันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส และ ปฏิฆะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ฯลฯ 

[๕๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๖ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๖ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๖ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ 

ในฌานปัจจัย มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 340 

ในมัคคปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๖ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๖ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๕๓๐] คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขน ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๕๓๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 

อรูปภูมิเมื่อจะแจกในที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัยพึงกระทำก่อน รูปภูมิย่อมได้ในที่ใด พึง 
กระทำภายหลัง และปฏิฆะ ไม่มีในอรูปภูมิ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มีวาระ ๙ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 341 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ 

[๕๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงนับอย่างนี้ฯ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

[๕๓๓] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

แม้สหชาตวาร ก็พึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
ปัจจยวาร 

[๕๓๔] ต้นถสัมปยุตตธรรม อาศัยต้นถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร 

ต้นถวิปปยุตตธรรม อาศัยลันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นต้นถวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 

นี้ ; " 0 ; 0 , นี้ 1,2 
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทังหลาย ขันธ์ทังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 

ภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นต้นถวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

ต้นถสัมปยุตตธรรม อาศัยลันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 342 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยปฏิฆะ 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตริปปยุตต- 
ธรรม สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปฏิฆะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทิฏฐิคต¬ 
ริปปยุตตธรรม และโลภะ อาศัยหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ อาศัย 
หทัยวัตถุ 

คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตริปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ และโลภะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส และหทัยวัตถุ และ ปฏิฆะ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ 

คันถริปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ โลภะ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตริปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ปฏิฆะ อาศัยขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และหทัยวัตถุ 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถริปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถ- 
าปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 343 

และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ และปฏิฆะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส และ 
หทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ฯลฯ 

[๕๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๕๓๖] ศันถริปปยุตตธรรม อาศัยคันสวิปปยุตตธรรม เกิดขน ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อาศัยศันถริปปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นศันถริปปยุตต- 
ธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
ฯลฯ 

[๕๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 344 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

[๕๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงนับอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
[๕๓๙] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

แม้นิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปัจจยวาร 
สังสัฏฐวาร 

[๕๔๐] คันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 345 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นลันถสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ลันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับลันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โลภะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
ปฏิฆะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส 

ลันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับลันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และโลภะ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคต¬ 
ริ ปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ และปฏิฆะ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ลันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับลันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่เป็นลันถวิปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
ลันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับลันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับปฏิฆะ 

ลันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับลันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ ขันธ์ ๓ คลุกเคล้ากับขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ฯลฯ 

[๕๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๖ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๖ 

ในอริคตปัจจัย มี " 


๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 346 

[๕๔๒] คันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ 
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ฯลฯ 

[๕๔๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

[๕๔๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 347 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

[๕๔๕] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ปัญหาวาร 

[๕๔๖] ลันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นลันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

กันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นลันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย เหตุที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่โลภะ และชิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย เหตุที่สหรคตด้วยโทมนัส เป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะ และชิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

กันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถสัมปยุตตธรรม และลันถริปปยุตตธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลาย ที่เป็นลันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย เหตุที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตริปปยุตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์และโลภะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย เหตุที่สหรคตด้วย 
โทมนัส เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และปฏิฆะและชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยเหตุปัจจัย 
ลันถริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถริปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นลันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย โลภะที่เป็นทิฏฐิคตริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 348 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ โลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย ปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

คือ โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

คือ เหตุที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายโดยเหตุปัจจัย เหตุที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะเป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถวิปปยุตตธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

คือ เหตุที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ เป็นปัจจัยแก่'จิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย เหตุที่สหรคตด้วยโทมนัส และ ปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม 
และคันถวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย เหตุที่สหรคตด้วยโทมนัส และ 
ปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๕๔๗] คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถ- 
สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

พึงถามถึงมูลในวาระ แม้ทั้ง ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 349 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถวิปปยุตต- 
ธรรม เกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ 
ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ 
เกิดขึ้น 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้ว พิจารณากุศลกรรมนั้น 

บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน 

บุคคลออกจากฌาน แล้วพิจารณาฌาน 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก , มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย พระอริยทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว ที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม พิจารณา 
กิเลสที่ข่มแล้ว รู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม 
โลภะ และปฏิฆะ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 
ความยินดีนั้น ราคะ ที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นคันถริปปยุตตธรรม โดยเจโต- 
ปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ โดยอารัมมฌปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถากัมมูปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม โดยอาริมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 350 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ และปฏิฆะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ เกิดขึ้น 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคต- 
วิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ์ทั้งหลายที่สหคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ เกิดขึ้น 

[๕๔๘] คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรมให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรมเกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 351 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรมให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อธิปติธรรมที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่โลภะ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อธิปติธรรมที่สหรคตด้วยโทมนัส เป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอธิปติปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรมให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายและโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

อธิปติธรรมที่สหรคตด้วยโทมนัส เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และปฏิฆะ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมฌาธิปติ ได้แก่ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
แล้วกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 

บุคคลกระทำกุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อนให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น แล้วพิจารณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 352 

บุคคลออกจากฌาน กระทำฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 
พระอริยะทั้งหลาย ออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
แล้วพิจารณา กระทำผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นลันถวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้น 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นลันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นลันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ลันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นต้นถวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้น 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นต้นถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
ลันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถสัมปยุตตธรรม และลันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทำ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นต้นถวิปปยุตตธรรม และโลภะ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ เกิดขึ้น 

ลันถสัมปยุตตธรรม และลันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ลันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 353 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่สหรคตด้วย 
โมหะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
พึงถามถึงมูล 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
พึงถามถึงมูล 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ เกิดขึ้น 

[๕๔๙] คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัย 
แก"โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
โทมนัส ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมที่เกิดหลังๆ และโลภะ โดย 
อนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัสที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยโทมนัส ที่เกิดหลังๆและปฏิฆะ โดยอนันตรปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 354 

คือ โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่'โลภะที่เป็นทิฏ เ¬ 
คด : วิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย ปฏิฆะที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่เกิดก่อนๆ 
เป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม ที่ 
เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
อนุโลม เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่ผลสมาบัติ โดยอนันดรปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย ปฏิฆะ ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตดธรรม ที่เกิดหลังๆ และโลภะ โดยอนันดรปัจจัย ปฏิฆะ 
ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่เกิดหลังๆ และปฏิฆะ โดย 
อนันตรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรมและโลภะ และขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอนันตรปัจจัย 
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และ 
โลภะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ 
โดยอนันดรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่เกิดก่อนๆ และปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก , 
ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และโลภะ 
เป็นปัจจัยแก"โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 355 

สหรคตด้วยโทมนัส ที่เกิดก่อนๆและปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตร- 
ปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตดธรรม และโลภะ และขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ และโลภะ 
เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ และ 
โลภะ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่เกิดก่อนๆ และปฏิฆะ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส ที่เกิดหลังๆ และปฏิฆะ โดยอนันตรปัจจัย 
ลันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย 

[๕๕๐] ลันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ 1 ขันธ์'ทั้งหลายที่เป็นลันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัย 
แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นต้นถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

พึงกระทำอุปนิสสยปัจจัย ทั้ง ๓ นัย 

ต้นถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

พึงกระทำอุปนิสสยปัจจัย ทั้ง ๓ นัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นต้นถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ 
ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปัจจัยเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ต้นถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ลันถวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 356 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิด 
ขึ้น ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ ปัญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา 
ฯลฯ แก่ปัญญา แก่ราคะ แก่โทสะ แก , โมหะ แก่มานะ แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 
ศันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ราคะ ฯลฯ มานะ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะ 
แล้ว ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ ราคะ แก่โทสะ แก่โมหะ แก่มานะ แก , ทิฏฐิ 
แก่ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย 

บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้วก่อมานะ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย 
ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ ปัญญา ราคะ โทสะ โมหะ ความปรารถนา เสนาสนะ เป็น 
ปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 357 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคต¬ 
ริ ปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม 
แก"โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและ'โลภะ และขันธ์ 
ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และ 
ปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๕๕๑] คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่เป็น 
คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถริปปยุตตธรรม และ'โลภะที่เป็น 
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และปฏิฆะ โดยปุเรชาตปัจจัย 

คันถริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส 
เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 358 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตต- 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่ 
สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส 
และปฏิฆะ เกิดขึ้น 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่ 
เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะและขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

[๕๕๒] คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
มี ๑ นัย 

คันถวิปปยุตตธรรมเป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรมโดยปัจฉาชาตปัจจัย มีด นัย 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรม โดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง 
และโลภะ และขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

[๕๕๓] คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดยอาเสวนปัจจัย 

เหมือนกับอารัมมฌปัจจัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี มีไม่ 

[๕๕๔] คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 359 

ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย เจตนาที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัย 
แก , โลภะและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยกัมมปัจจัย เจตนาที่สหรคตด้วยโทมนัส เป็นปัจจัยแก , 
ปฏิฆะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
กัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย เจตนาที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัย 
แก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และโลภะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย เจตนาที่ 
สหรคตด้วยโทมนัส เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และปฏิฆะ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยกัมมปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถริปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นคันถริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๕๕๕] คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรม โดยวิปากปัจจัย มี 

๑ นัย 

[๕๕๖] คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดยอาหารปัจจัย มี 
๔ นัย 

ฯลฯเป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย มี๔นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๖ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 360 

[๕๕๗] คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ พึงจำแนก 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย มี ๓ อย่าง 
คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ คันถวิปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม 
โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็น 
คันถสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคต 
ด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และ 
ปฏิฆะ โดยวิปปยุตตปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 
คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรมเป็นปัจจัยแก , คันถวิปปยุตตธรรม 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย'จิปปยุตตปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
โทมนัส และปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ และขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะเป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยวิปปยุตตปัจจัย 

[๕๕๘] คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย มี 
๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 

คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ พึงจำแนก 

คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย มีด นัยเหมือนกับปฏิจจวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 361 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ พึงจำแนก 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ปฏิฆะที่สหรคตด้วยโทมนัส เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
อัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ 
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วย 
โลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ 
เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ แก่ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอัตถิปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 362 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยอัตถปัจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ทสหรคตดวยโทมนัส และ 
ปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ เป็นปัจจัยแก , ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , โลภะ โดยอัตถิปัจจัย 

ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโลภะ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ และขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม และ 
คันถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 363 

โลภะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส และปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ แล ะโลภะ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่สหรคตด้วยโทมนัส และหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , 

ฃขันธ์ ๓ และปฏิฆะ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
[๕๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในอณูญมัญญปัจจัย มี " ๖ 

ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในฌานปัจจัย มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ 

ในริปปยุตตปัจจัย มี " 


๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 364 
ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๕๖๐] คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
กัมมปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 
คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

คันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาต- 
ปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , คันถสัมปยุตตธรรม และ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 365 

คันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 

[๕๖๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๕๖๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับฯลฯ มี " ๙ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ดัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๙ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 366 

[๕๖๓] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงกระทำอนุโลมมาติกาให้พิสดาร 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ลันถสัมปยุตตทุกะ จบ 
ลันถลันถนิยทุกะ 
ปฏิจจวาร 

71 ะ. 0 , 0 , 0 . . V 0 , 

[๕๖๔] ธรรมทีเป็นทังคันถธรรมและคันถนิยธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทังคันถธรรมและ 
ลันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อภิชฌากายลันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ 
อาศัยอภิชฌากายคันถะ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกาย- 
ลันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ 

ธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม , ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและ 
คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรมทั้งหลาย 
ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถนิยธรรม และธรรมที่เป็นลันถนิยธรรม แต่ไม่ใช่ 
คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นคันถธรรมและคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร 

ก็ดี 

เหมือนกับ คันถทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน 
ปัญหาวาร 

[๕๖๕] ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้ง 
คันถธรรม และคันถนิยธรรม โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 367 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นคันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคันถธรรมทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

วาระ ๙ พึงให้พิสดารอย่างที่กล่าวมาแล้ว 

[๕๖๖] ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้ง 
คันถธรรม และคันถนิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภคันถธรรมทังหลาย ข้นธทังหลายทีเป็นคันถนิยธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม 
เกิดขึ้น 

พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม , ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม 
แต่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ บุคคลให้ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วพิจารณาซึ่งกุศลกรรม 
* 1 ' 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลาย พิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน พิจารณากิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ 
พิจารณากิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม , ใช่คันถธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พึงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
ทั้งหมด พึงให้พิสดาร 

เป็นปัจจัยแก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 

ธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม , ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม 


และคันถนิยธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 368 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทำอุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วย่อมยินดีย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ 
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

ออกจากฌานแล้ว พิจารณาฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธ์ทั้งหลาย ที่ 
เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม , ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม 
และคันถนิยธรรม และธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

ออกจากฌานแล้ว พิจารณาฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธ์ทั้งหลาย ที่ 
เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น คันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

วาระ ๓ แม้นอกนี้พึงให้พิสดารอย่างที่กล่าวมาแล้ว พึงกระทำเพราะปรารภ 

ในทุกะนี้ โลกุตตระไม่มี เหมือนกับคันถทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน พึงกำหนดคำว่า 
คันถนิยะ 

ในมัคคปัจจัย พึงกระทำวาระ ๙ 
คันถคันถนิยทุกะ จบ 
คันถคันถสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

นั้ไ ะ . .. 1 . ๘| V 

[๕๖๗] ธรรมทีเป็นทังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทัง 
คันถธรรมและคันถสัมปยตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 369 

คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลพพตปรามาสกายคันถะ สีลพพตปรามาสกายคันถะ 
อาศัยอภิชฌากายคันถะ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกาย 
คันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ 

ธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและ 
คันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยคันถธรรมทั้งหลาย 

ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อภิชฌากายคันถะ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยสีลพพตปรามาสกายคันถะ 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นคันถสัมปยุตต- 

ธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม 

แต่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

ไ 11 /ะ ง่ ๘10 , 

คือ คันถธรรมทังหลาย อาศัยขันธ์ทังหลายทีเป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่ 
คันถธรรม 

ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และคันถธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ 
ไม่ใช่คันถธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและ 
คันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 370 

คือ คันถธรรมทั้งหลาย อาศัยคันถธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
ธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและ 
คันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม และคันอ- 
ธรรมทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นคันถ- 
สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และอภิชฌากายคันถะ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่ 
คันถธรรม และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 


ฯลฯ 

[๕๖๘] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยทั้งปวง 
ในกัมมปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอวิคตปัจจัย 


มีวาระ ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 

[๕๖๙] ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งคันถ- 
ธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย ฯลฯ 
ในที่นี้ปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย ไม่มี 
[๕๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " 


๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 371 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

การนับทั้งสองแม้นอกนก็ดี สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวาร 
ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวารอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
ปัญหาวาร 

[๕๗๑] ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
ทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ดนถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นคันถ- 
สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม 
และคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ขันธ์ และคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นคันถ- 
สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นทั้งคันถ- 
ธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต- 
คันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 372 

ธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งคันถ- 
ธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม , ใช่คันถธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต- 
ขันธ์ และคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และที่เป็นคันถสัมปยุตต- 
ธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และที่เป็นคันถสัมปยุตต- 
ธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายโดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็น 
คันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และที่เป็นคันถ- 
สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และคันถธรรมทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

[๕๗๒] ธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
ทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม , ใช่ 
คันถธรรม เกิดขึ้น 

พึงกระทำมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 373 

เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย และขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถ- 
สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นคันถ- 
สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม คันถธรรม 
ทั้งหลาย เกิดขึ้น 


พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม คันถธรรม 
และขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
วาระ ๓ แม้นอกนี้ก็พึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว 

ในอธิปติปัจจัยก็ดี ในอนันตรปัจจัยก็ดี ในอุปนิล , สยปัจจัยก็ดี เหมือนกับอารัมมฌปัจจัย 
วิภังค์ไม่มี 


[๕๗๓] ในเหตุปัจจัย 
ในอารัมมฌปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมนันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในดัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 


มีวาระ ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๙ 
มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 374 

ในอาหารปัจจัย มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย ม ,, ๓ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๙ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ 

อรูปธรรมเท่านั้นเป็นปัจจัยแต่ละอย่าง พึงกระทำอย่างละ ๓ นัย อารัมมณะ สหชาตะ 
อุปนิสสยะ พึงเปลี่ยนแปลงทั้ง ๙ นัย แม้ในปัญหาวาร ก็พึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด 
คันถคันถสัมปยุตตทุกะ จบ 
คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๗๔] ธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิย- 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

โลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะ ฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน 
คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ จบ 
โอฆโยคโคจฉกทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๗๕] อาศัยโอฆธรรม ฯลฯ 

โยคธรรม อาศัยโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 375 

โคจฉกะทั้ง ๒ เหมือนกับ อาสวโคจฉกะ ไม่มีแตกต่างกัน 
โอฆโยคโคจฉกทุกะ จบ 
นึวรฌทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๕๗๖] นีวรณธรรม อาศัยนึวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยกามฉันทนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ 
อวิชชานิวรณ์ อาศัยกามฉันทนิวรณ์ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยพยาบาท- 
นิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยพยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ 
กุกกุจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยพยาบาทนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ กุกกุจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ 
อาศัยพยาบาทนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยอุทธัจจนิวรณ์ 
ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนึวรณธรรมทั้งหลาย 
นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยนึวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และ'จิตต- 
สมุฏฐานรูป อาศัยกามฉันทนิวรณ์ 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่นึวรณธรรม ปฏิสนธิ 
นึวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ นึวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นึวรณธรรม 
นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่นึวรณธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 376 

นึวรณธรรม อาศัยนึวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยกามฉันทนิวรณ์ และ 

0 , ,7 

สัมปยุตตข้นธทังหลาย 

พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือขันธ์๓และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์๑ที่ไม่ใช่นึวรณธรรม และนีวรณธรรม 
ขันธ์๒ ฯลฯ 

นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยนึวรณธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ 
นึวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือขันธ์๓ถีนมิทธนิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์อวิชชานิวรณ์อาศัยขันธ์๑ ที่ไม , ใช่ 
นึวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ์ขันธ์๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 
ฯลฯ 

[๕๗๗]ในเหตุปัจจัย มีวาระ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี" ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี" ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี" ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย มี" ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี" ๙ 

ในริปากปัจจัย มี" ๑ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี" ๙ 

[๕๗๘] นีวรณธรรม อาศัยนึวรณธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อวิชชานิวรณ์อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยอุทธัจจนิวรณ์ 

ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 377 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่นึวรณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อวิชชานิวรณ์ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ อวิชชานิวรณ์ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อวิชชานิวรณ์ 
อาศัยอุทธัจจนิวรณ์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 

[๕๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยนึวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาร'มมณ- 
ปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนึวรณธรรมทั้งหลาย 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ- 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่นีวรณธรรม ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ฯลฯ 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอนันตรปัจจัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอัญญมัญญปัจจัย 
ฯลฯ ไม่ใช่เพราะอุปนึสสยปัจจัย 

[๕๘๐] นีวรณธรรม อาศัยนึวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยกามฉันทนิวรณ์ 
ในอรูปภูมิ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยกามฉันทนิวรณ์ ในอรูปภูมิ อุทธัจจนิวรณ์ 
อวิชชานิวรณ์ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์ ในอรปภมิ อวิชชานิวรณ์ อาศัยอทธัจจนิวรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 378 

ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยนึวรณธรรมทั้งหลาย 

วาระที่เหลือทั้งหมด พึงให้พิสดาร อรูปภูมิ พึงกระทำก่อน ส่วนรูปภูมิ พึง 
กระทำภายหลัง ตามที่จะพึงกระทำได้ 

นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
ปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นึวรณธรรม 
และกามฉันทนิวรณ์ 

พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม และนีวรณธรรมทั้งหลาย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยนึวรณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยนึวรณธรรม และธรรมที่ไม , ใช่นีวรณ- 
ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย 

คือ ในอรูปภูมิ ขันธ์ ๓ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยขันธ์ ๑ 
ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ์ 
พึงผูกจักรนัย 


ฯลฯ 

[๕๘๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 


มีวาระ ๔ 
มี " ๓ 
มี " ๙ 
มี " ๓ 
มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

[๕๘๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

ฯลฯ 

[๕๘๓] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในมักคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

แม้สหชาตวาร ก็พึงให้พิสดารอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 380 

ปัจจยวาร 

[๕๘๔] นึวรณธรรม อาศัยนึวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่นึวรณธรรม ตลอดถึงธัชฌัตติค- 
มหาภูตรูป ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่นีวรณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ นีวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นึวรณธรรม นีวรณธรรมทั้งหลาย 
อาศัยหทัยวัตถุ 

นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรมและธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยกามฉันทนิวรณ์ และสัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย 

พึงผูกจักรนัย 

ถีนมิทธนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยกามฉันทนิวรณ์ และหทัยวัตถุ 
พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่นึวรณธรรม และนึวรณ- 
ธรรมทั้งหลาย ขันธ์ ๒ ฯลฯ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยนึวรณธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนึวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย 

นึวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไม , ใช่นีวรณ- 
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 381 

คือ ขันธ์ ๓ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ 
นึวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ์ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
พึงผูกจักรนัย 

ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 
กามฉันทนิวรณ์ และหทัยวัตถุ 
พึงผูกจักรนัย 
ฯลฯ 

[๕๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙ 

ในริปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๕๘๖] นึวรณธรรม อาศัยนึวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อวิชชานิวรณ์ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยอุทธัจจนิวรณ์ 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่นึวรณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นึวรณธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัย 
หทัยวัตถุ 

นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อวิชชานิวรณ์ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
อวิชชานิวรณ์ อาศัยหทัยวัตถุ 

นึวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ อวิชชานิวรณ์ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อวิชชานิวรณ์ 
อาศัยอุทธัจจนิวรณ์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อวิชชานิวรณ์ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์ และหทัยวัตถุ 
อวิชชานิวรณ์ อาศัยอุทธัจจนิวรณ์ และหทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 382 


[๕๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

[๕๘๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 


กับ ฯลฯ 


มี " ๙ 


ฯลฯ 

[๕๘๙] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 383 

ในสมนันตรปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ 

สังสัฏฐวาร 

[๕๙๐] นีวรณธรรม คลุกเคล้ากับนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ คลุกเคล้ากับกามฉันทนิวรณ์ 
พึงผูกจักรนัย 

นิวรณ์ทั้งปวง พึงให้พิสดาร 


[๕๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคดปัจจัย มี " ๙ 


[๕๙๒] นึวรณธรรม คลุกเคล้ากับนึวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ อวิชชานิวรณ์ คลุกเคล้ากับวิจิกิจฉานิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ คลุกเคล้ากับ 
อุทธัจจนิวรณ์ 

ฯลฯ 

[๕๙๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาดปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาดปัจจัย มี " ๙ 
ในปัจจัยที่ไม , ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " 


๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 384 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

การนับทั้งสอง นอกนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
ปัญหาวาร 

[๕๙๔] นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นึวรณธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นนีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นนีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นนีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และนึวรณ- 
ธรรม และธิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 

[๕๙๕] นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ เพราะปรารภนึวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภนึวรณธรรมทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น 
พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภนึวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 385 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม กิเลสที่ข่มแล้ว ฯลฯ 
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิต ที่ไม่ใช่นิวรณธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญขัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอาร'มมณ- 
ปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

ฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่นึวรณธรรม เพราะปรารภจักขุ เป็นต้นนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ 
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดย 


อารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 386 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่นึวรณธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น นึวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิด 
นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม โดยอารัมมณ- 
ปัจจัย มี ๓ นัย พึงกระทำว่าเพราะปรารภ 

[๕๙๖] นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำนีวรณธรรมทั้งหลายให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น มี ๓ นัย เหมือนกับอารัมมณปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นึวรณธรรม ให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม , ใช่นีวรณธรรมเป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 387 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นึวรณธรรม ให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
นวรฌธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นึวรณธรรมให้เป็น 

อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็น 
" 1 " 1 " 0 ,' นั้ นั้ นั้ ’ 

อารมณ์อย่างหนักแน่น นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทังหลาย เกิดขึน 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต- 

ขันธ์ทั้งหลาย และนึวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ มี ๓ นัย เป็นอารัมมฌาธิปติเท่านั้น 

[๕๙๗] นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ นีวรณธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ 

โดยอนันตรปัจจัย 

พึงถามถึงมล 

V 71 1 ๘1 . 1 ะ . 101 ^ 4 . 

นึวรณธรรมทังหลาย ทีเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทังหลายทีไม่ใช่นีวรณธรรม ที 
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย นีวรณธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 


พงถามถงมล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 388 

นึวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแกนวรณธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นึวรณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
นึวรณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผู้ออกจาก 
นิโรธ เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 
พึงถามถึงมล 

V 7 น., ๘| ^ 0 , V 

ขันธ์ทังหลายทีไม่ใช่นีวรณธรรม ทีเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแกนวรณธรรมทังหลาย ที 
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรมทั้งหลาย โดยอทันตรปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่นีวรณธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแกนวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ 
และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายโดยอนันตรปัจจัย อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม และสัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยอทันตรปัจจัย 

นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ นีวรณธรรม ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม 
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

นึวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลาย ที่ไม่ใช่นึวรณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย นึวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแกนวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอนันตรปัจจัย 

นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนึสสยปัจจัย 

[๕๙๘] นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 389 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ นีวรณธรรมทั้งหลาย มี ๓ นัย 
ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ศีล ฯลฯ 
อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังฌานให้เกิดขึ้น ยังวิปัสสนา ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความ 
ปรารถนา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา แก , ราคะ แก , 

ความปรารถนา แก่สุขทางกาย แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ นีวรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ ราคะ ฯลฯ แก่ความปรารถนา โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

นึวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม โดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ ปกตปนิสสยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 390 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก , นึวรณธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิล'สยปัจจัย มี ๓ นัย 

[๕๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม โดยปุเรชาต- 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดขึ้น มี ๓ นัย 

ปุเรชาตปัจจัย เหมือนกับ อารัมมฌปัจจัย 
พึงจำแนก กุศล และอกุศล 

[๖๐๐] นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 

[๖๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยกัมม 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม , ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

เจตนาที่ไม , ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
เจตนาที่ไม , ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๖๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม โดยริปาก- 
ปัจจัย มีด นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 391 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย 

[๖๐๓] นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 
วาระ ๔ ที่เหลือ พึงกระทำอย่างนี้ 
[๖๐๔] นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ กามฉันทนิวรณ์ เป็นปัจจัยแก , ถีนมิทธนิวรณ์ แก่อุทธัจจนิวรณ์แก , อวิชชานิวรณ์ 
โดยอัตถิปัจจัย 

พึงผูกจักรนัย 

นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 
ในนีวรณมูล ก็มี-วาระ ๓ อย่างนี้ 

ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ 
ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ 

นึวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ กามฉันทนิวรณ์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , 

ถีนมิทธนิวรณ์ แก , อุทธัจจนิวรณ์ แก่อวิชชานิวรณ์ โดยอัตถิปัจจัย กามฉันทนิวรณ์ และหทัยวัตถุ 
เป็นปัจจัยแก'ถีนมิทธนิวรณ์ แก , อวิชชานิวรณ์ โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 392 

นึวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก'ธรรมที่ไม , ใช่นีวรณธรรม โดย 
อัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่นึวรณธรรม และนีวรณธรรมทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่ขันธ์๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ นีวรณธรรมทั้งหลาย 
และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่นึวรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย นึวรณธรรม และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่'จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย นีวรณธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แกนวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก , กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ นึวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกพฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก่กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรฌธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
นึวรณธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่นึวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ์ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ ถีนมิทธนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
อัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ์ และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจ 
นิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 
พึงผูกจักรนัย 

[๖๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 393 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในยัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในก้มมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

[๖๐๖] นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย 

นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นึวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม โดยอารัมมณ- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 394 

ปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมม- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาต- 
ปัจจัย 

นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก'ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

นีวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ 
นึวรณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๖๐๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๖๐๘] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


I® 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 395 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

[๖๐๙] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงกระทำอนุโลมมาติกาให้พิสดาร 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

นีวรณทุกะ จบ 
นึวรณิยทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๑๐] นีวรณิยธรรม อาศัยนึวรณิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 

โลกิยทุกะฉันใด นึวรณิยทุกะก็พึงกระทำฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน พึงประกอบนิวรณ์ 
ด้วยนิวรณ์ ๘ ครั้ง คือ กามฉันทะ ๒ ครั้ง ปฏิฆะ ๔ ครั้ง อุทธัจจะ และวิจิกิจฉาสองอย่างนี้ 
อย่างละครั้ง มาติกาแห , งนึวรณทุกะ ได้ทำไว้แล้วในวารนี้ 
นึวรณิยทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 396 
นึวรณสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๑๑] นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม 
นึวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนึวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ 

ฯลฯ 

นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป 

นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทังหลายที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

ฯลฯ 

[๖๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๒ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๒ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ 

[๖๑๓] นึวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนึวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ อวิชชานิวรณ์ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 397 

นึวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนึวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ นึวรณวิปปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 


[๖๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๕ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

[๖๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 


กับ ฯลฯ 





พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 398 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

[๖๑๖] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ฯลฯ 

ในมคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ ฯลฯ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒ 

แม้สหชาตวาร ก็พึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
ปัจจยวาร 

[๖๑๗] นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
มี ๓ นัย 

นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนีวรณริปปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๑ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรฌวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 399 

นึวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 

นึวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนึวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย 

นึวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนึวรณสัมปยุตตธรรม และนึวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนึวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

นีวรณสัมปปยุตตธรรม และนึวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนึวรณสัมปยุตตธรรม และ 
นึวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ฯลฯ 

[๖๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๖๑๙] นึวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนึวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อวิชชานิวรณ์ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

นีวรณริปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 400 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณวิปปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 

นึวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณริปปยุตตธรรม เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 
คือ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 
นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ที่ 
สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและหทัยวัตถุ 
[๖๒๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มีวาระ ๙ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

การนับทั้งสอง นอกนก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว 


สังสัฏฐวาร 

[๖๒๑] นีวรณสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 401 


[๖๒๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ 15 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจจัยทั้งปวง 

มี " ๒ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๒ 


[๖๒๓] นึวรณสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับ นืวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ คลุกเคล้ากับขันธ์ทั้งหลาย 
ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
คลุกเคล้ากับ นึวรณวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
[๖๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปากปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

การนับทั้งสอง นอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้ 
ปัญหาวาร 

[๖๒๕] นึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ นิวรณสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 


พงถามถงมล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 402 

เหตุทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย เหตุทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

นึวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , นึวรณวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นนีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และ 
ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 

[๖๒๖] นึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นึวรณสัมปยุตตธรรม โดยอาร'มมณ- 
ปัจจัย 

คือ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะนั้น ราคะ ทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 1 ซึ่งทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้น ราคะ ทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น 

เพราะปรารภวิจิกิจฉา วิจิกิจฉา ทิฏฐิ อุทธัจจะ โทมนัส เพราะปรารภอุทธัจจะ 
อุทธัจจะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา เกิดขึ้น เพราะปรารภโทมนัส โทมนัส เกิดขึ้น ทิฏฐิ 
ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดขึ้น 

นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม พิจารณา 
กิเลสที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรมโดยเจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ- 
แก่บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถากัมมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
ปัจจัย 

นึวรณริปปยุตตธรรมเป็นปัจจัยแกนวรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้ว พิจารณากุศลกรรมนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 403 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ พิจารณาผล นิพพาน ฯลฯ 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่ โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ 
โดยอารัมมฌปัจจัย 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณวิปปยุตต- 
ธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ตลอดถึงอาวัชชนะ 

นีวรณวิปปยุตตธรรมเป็นปัจจัยแกนวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นนีวรณวิปปยุตตธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

[๖๒๗] นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นึวรณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลกระทำราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำความยินดีนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ 
ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรมโดยอธิปติปัจจัย 

นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นึวรณวิปปยุตตธรรมโดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม เป็น 
ปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 


พงถามถงมล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 404 

อธิปติธรรมที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

นีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ ผล 
ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก , โวทาน แก , มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

นึวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ 
กุศลกรรมทังหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณวิปปยุตตธรรมให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้ 
หนักแน่น ราคะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 

[๖๒๘] นึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันตรปัจจัย 
ในที่นี้ขันธ์ทั้งหลาย ที่เกิดก่อนๆ ไม่มี 


พงถามถงมล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 405 

ขันธ์ , ทั้งหลายที่เป็นนีวรณวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นนึวรณวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย อนุโลม เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดย 
อนันตรปัจจัย 

นีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 

คือ อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม โดยอบันตรปัจจัย 

นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอณูญมัญญปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย 

[๖๒๙] นึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะ ฯลฯ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ฆ่าสัตว์ ฯลฯ 
ทำลายสงฆ์ 

ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก , ราคะ ฯลฯ แก่ความปรารถนา โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นึวรณวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะแล้ว ให้ทาน ศีล ฯลฯ 
อุโบสถกรรม ยังฌาน วิปัสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ สมาบัติให้เกิดขึ้น 

บุคคลเข้าไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา แก่สุขทางกาย 
แก่ทุกข์ทางกาย แก่มรรค แก่ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

นีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่น , วรณวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกลูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกลูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน รักษาศีล 
ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติให้เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 406 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ เสนาสนะ แล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ให้เกิดขึ้น 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา แก , มรรค แก , ผลสมาบัติ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

นีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ก่อมานะ ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ฆ่าสัตว์ฯลฯ 
ทำลายสงฆ์ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก , ราคะ แก , โทสะ แก่โมหะ แก่มานะ แก่ทิฏฐิ 
แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 

[๖๓๐] นีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเป็น 
ของไม , เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณริปปยุตตธรรม โดยปุเรชาต- 
ปัจจัย 

นึวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นึวรณสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้น 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนึวรณสัมปยุตต- 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 407 

[๖๓๑] นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณวิปปยุตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
มี ๒ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย มี ๒ นัย 
[๖๓๒] นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
เจตนาที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
พึงกระทำมูล 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , วิบากขันธ์ 
และ กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

เจตนาที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

นีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัย มีด นัย 

[๖๓๓] นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณสัมปยุตตธรรม โดยอาหารปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยมัคคปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๒ นัย 

[๖๓๔] นึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณริปปยุตตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

นีวรณริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณริปปยุตตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

นึวรณริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณสัมปยุตตธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 408 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณ- 
สัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

[๖๓๕] นึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย 
นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ ๒ โดยอัตถิปัจจัย 

นีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ 
นึวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นึวรณสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

นึวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณสัมปยุตตธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ และหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๒ โดยอัตถิปัจจัย 
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณริปปยุตตธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 409 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 


๓๖] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในอารัมมณปัจจัย 

มี " 

( 2 . 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " 

( 2 . 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " 

(^. 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " 

๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี 

แ ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " 

๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " 

( ร. ! 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " 

1๑) 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " 

1๑) 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " 

1๑) 

ในกัมมปัจจัย 

มี " 

(^ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " 

๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มีวาระ 


ในอินทริยปัจจัย 

มี " 

(^ 

ในฌานปัจจัย 

มี " 

(^ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " 

(^ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " 

1๑) 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 410 

ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๔ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ 

[๖๓๗] นึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นึวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยกัมมปัจจัย 

นีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย 

นีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย 
นีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

นึวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณสัมปยุตตธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

นีวรณสัมปยุตตธรรม และนึวรณวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแกนวรณวิปปยุตตธรรม 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย- 
อนทริยปัจจัย 

[๖๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 411 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔ 

[๖๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับฯลฯ มีวาระ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


^ ร. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 412 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

[๖๔๐] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

พึงกระทำการนับโดยอนุโลม 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๗ 

นีวรณสัมปยุตตทุกะ จบ 
นีวรณนีวรณียทุกะ 
ปภิจจวาร 

[๖๔๑] ธรรมทีเป็นทังนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทังนีวรณธรรม 
และนีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัย กามฉันทนิวรณ์ 
การนับทั้งหมดพึงกระทำอย่างนี้เหมือนกับ นีวรณทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน 
ปัญหาวาร 

[๖๔๒] ธรรมที่เป็นทั้งนึวรณธรรมและนึวรณียธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้ง 
นึวรณธรรมและนึวรณียธรรม โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 413 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตนีวรณ 
ธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นนีวรณียธรรม แต่ 
ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งนืวรณธรรมและนีวรณียธรรม เ ปีนปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและ 
นึวรณียธรรม และธรรมที่เป็นนีวรณียธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งนืวรณธรรมและนีวรณียธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย และนีวรณธรรม และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นนึวรณียธรรม แต่ไม , ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ เป็นนีวรณียธรรม 
แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เปีนนีวรณียธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 

[๖๔๓] ธรรมที่เป็นทั้งนึวรณธรรมและนึวรณียธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้ง 
นึวรณธรรมและนึวรณียธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภนึวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 
พึงถามถึงมุล 

เพราะปรารภนึวรณธรรมทังหลาย ขันธ์ทังหลายทีเป็นนีวรณียธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม 
เกิดขึ้น 

พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภนึวรณธรรมทั้งหลาย นึวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ธรรมที่เป็นนึวรณียธรรม แต่ไม , ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นนึวรณียธรรม 
แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้วพิจารณากุศลกรรมนั้นแล้ว 
ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ 
โทมนัส เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 414 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู โวทาน ฯลฯ กิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ กิเลสที่ข่ม 
แล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นนีวรณียธรรมแต่ 
ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ 
ด้วยทิพพจักขุ ฯลฯ พึงกระทำตลอดถึงอาวัชชนะ 

ธรรมที่เป็นนีวรณียธรรมแต่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม 
และนีวรณียธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นนึวรณียธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นนีวรณียธรรมแต่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม 
และนีวรณียธรรม และธรรมที่เป็นนีวรณียธรรมแต่ไม , ใช่นีวรณธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นนึวรณียธรรมแต่ไม่ใช่นึวรณธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น นึวรณธรรมและสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ทั้ง ๓ นัยแม้นอกนี้พึงกระทำอย่างนี้ 
อธิปติปัจจัย เหมือนกับ อารัมมฌปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 415 

แม้ปุเรชาตปัจจัย ก็เหมือนกับ อารัมมณปัจจัย 

ส่วน , ในนิสสยปัจจัย ไม่พึงกระทำ โลกุตตระ 
ฯลฯ 

พึงให้พิสดารอย่างนี้ 

นีวรณทุกะ ฉันใด พึงพิจารณา แล้วกระทำฉันนั้น 
นีวรณนึวรณียทุกะ จบ 
นึวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ 

ปภิจจวาร 

/" V ^ ^ 0 , V 

[๖๔๔] ธรรมทีเป็นทังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมทีเป็นทัง 
นีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยกามฉันทนิวรณ์ 
พึงผูกจักรนัย พึงทำนิวรณ์ทั้งหมด 

ธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม 
และนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย 

ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งนึวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัย 
กามฉันทนิวรณ์ 

พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม , ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 416 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม ขันธ์ ๒ 

ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนึวรณสัมปยุตต- 
ธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ นีวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่ 
นึวรณธรรม 

ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และนีวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ 
ไม่ใช่นีวรณธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งนึวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม 
และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยกามฉันทนิวรณ์ และ 

0 , ,7 

สัมปยุตตขันธ์ทังหลาย 

พึงผูกจักรนัย 

ธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม 
และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรม และ 
นึวรณธรรมทั้งหลาย ขันธ์๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรมแต่ไม่ใช่นึวรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรม 
ที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 417 

คือ ขันธ์ ๓ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจนิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็น 
นึวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม , ใช่นีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ์ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

พึงผูกจักรนัย 
ฯลฯ 

[๖๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในกัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในอาหารปัจจัย มี " ๙ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๙ 

[๖๔๖] ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม และนึวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้ง- 
นึวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อวิชชานิวรณ์ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์ อวิชชานิวรณ์ อาศัยอุทธัจจนิวรณ์ 

ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนึวรณสัมปยุตต- 
ธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อวิชชานิวรณ์ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนึวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งนืวรณธรรม 
และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย 

คือ อวิชชานิวรณ์ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อวิชชานิวรณ์ 
อาศัยอุทธัจจนิวรณ์ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
ฯลฯ 

[๖๔๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 418 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๙ 

[๖๔๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ๙ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

[๖๔๙] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 
ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในสมนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ 

สหชาตวารก็ดี ปัจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร ไม่มีแตกต่างกัน 
ปัญหาวาร 

[๖๕๐] ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม 
ที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนึวรณสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งนีวรณธรรม และนึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตนึวรณธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม และนึวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นนึวรณ- 
สัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่นึวรณธรรม โดยเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 419 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นทั้งนึวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งนึวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก'ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณ- 
ธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม โดย 
เหตุปัจจัย 

ทั้ ะ 4 ๘ , ะ. ฬ 1 

คือ เหตุทังหลายทีเป็นทังนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 

สัมปยุตตขันธ์และนึวรณธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๖๕๑] ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ 

เป็นทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภนึวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 

พึงถามถึงมูล 

1 ะ .,, 1 V 

เพราะปรารภนึวรณธรรมทังหลายขันธ์ทังหลายทีเป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่ 
นึวรณธรรม เกิดขึ้น 

พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภนึวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ธรรมที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม , ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นนีวรณ- 
สัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่นึวรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม , ใช่นีวรณธรรม 
ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น 
พึงถามถึงมูล 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม , ใช่นีวรณธรรม นืวรณ- 
ธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม นีวรณ- 
ธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ธรรมที่เป็นทั้งนึวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งนึวรณธรรมและนึวรณสัมปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 420 

[๖๕๒] ธรรมที่เป็นทั้งนึวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ 
เป็นทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย พึงกระทำว่า กระทำให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่นนั้นเทียว 

ธรรมที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม , ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่เป็น 
นึวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม , ใช่นีวรณธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม 
แต่ไม่ใช่นึวรณธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม , ใช่ 
นึวรณธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปดีธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม 
เป็นปัจจัยแก'สัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

เพราะกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรมให้หนัก- 
แน่น นึวรณธรรมและสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นนิวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และนีวรณธรรมทั้งหลายโดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนึวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรมและนึวรณสัมปยุตตธรรม โดย 
อธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ มี ๓ นัย 

[๖๕๓] ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอนันตรปัจจัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไม่มี พึง 
กระทำว่า ที่เกิดก่อนๆ ในที่ทั้งปวง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 421 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยยัญญมัญญปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย เหมือนกับอารัมมณปัจจัย วิภังค์ไม่มี 
[๖๕๔] ธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
นึวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม , ใช่นีวรณธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

เจตนาที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตนึวรณ- 
ธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

เจตนาที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ 
และนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๖๕๕] ธรรมที่เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่นึวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ 
เป็นนึวรณสัมปยุตตธรรมแต่ไม่ใช่นีวรณธรรม โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย 


ฯลฯ เป็นปัจจัย 

โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย 

โดยฌานปัจจัย 

มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย 

โดยมัคคปัจจัย 

มี ๓ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย 

โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย 

โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย 

โดยนัตถิปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย 

โดยริคตปัจจัย 

มี ๙ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย 

โดยอริคตปัจจัย 

มี ๙ นัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 422 


[๖๕๖] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในธัญญม่ฌูญปัจจัย 

มี " 1 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในก้มมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มี " ๓ 

ในฌานปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๓ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในวิคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอวิคตปัจจัย 

มี " ๙ 


[๖๕๗] ธรรมที่เป็นทั้งนึวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ 
เป็นทั้งนีวรณธรรมและนึวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

วาระ ๙ พึงเปลี่ยนแปลงใน ๓ บทอย่างนี้ 
[๖๕๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 423 

[๖๕๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

[๖๖๐] ในอารัมมฌปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๙ 


นึวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 424 

นึวรณสัมปยุตตนึวรณียทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๖๑] นีวรณวิปปยุตตนีวรณียธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตนีวรณียธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนึวรณวิปปยุตตนีวรณียธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ 

โลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะฉันใด พึงกระทำฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน 
นีวรฌวิปปยุตตนีวรณียทุกะ จบ 
ปรามาสทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ มหาภูตรูป 

ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม 

ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และปรามาสธรรม และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ 
ปรามาสธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 425 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และปรามาสธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

[๖๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๕ 

[๖๖๔] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วย'วิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 

[๖๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะอาร'มมณ- 
ปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม ตลอดถึงอสัญญสัตว์ 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 

[๖๖๖] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 426 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

[๖๖๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " 


๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 427 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

[๖๖๘] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอนันตรปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

แม้สหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๖๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยปรามาสธรรม 
ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ปรามาสธรรม อาศัย 
หทัยวัตถุ 

ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ปรามาส- 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปรามาสธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 428 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และปรามาส- 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย จิตต- 
สมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัย 
ปรามาสธรรม และหทัยวัตถุฯลฯ 

[๖๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๕ 

ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๕ 

[๖๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ 
เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ซึ่งเป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 
โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
ฯลฯ 

[๖๗๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 429 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริคตปัจจัย มี " ๓ 

[๖๗๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๕ 

ในปัจจัยทั้งปวง พึงกระทำอย่างนี้ 
[๖๗๔] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอริคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

นิสสยวาร เหมือนกับ ปัจจยวาร 
สังสัฏฐวาร 

[๖๗๕] ธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม คลุกเคล้ากับปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย คลุกเคล้ากับปรามาสธรรม 
วาระ ๕ พึงกระทำอย่างนี้เฉพาะในอรูปภูมิเท่านั้น 
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 430 

ปัญหาวาร 

[๖๗๖] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยเหตุ- 
ปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยเหตุปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม 
โดยเหตุปัจจัย 

I ะ ^ 101 ,, ^ 

คือ เหตุทังหลายทีไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทังหลาย และ 
ปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๖๗๗] ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ เพราะปรารภปรามาสธรรม ปรามาสธรรม เกิดขึ้น 
พึงกระทำมูล 

เพราะปรารภปรามาสธรรม ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น 
เพราะปรารภปรามาสธรรม ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณา ย่อมยินดี 
ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 


อารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 431 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ฯลฯ กิเลสที่ข่มแล้ว 
ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ แล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น 
ราคะ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญขัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก่เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายวิญญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ แก , เจโตปริยญาณ แก , 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก , ยถากัมมูปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้วย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
อกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่ปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ทิฏฐิ ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , ปรามาสธรรมและธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลิน 
ยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
เกิดขึ้น 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 


ฌาน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 432 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่ปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
เกิดขึ้น 

ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย 

คือ เพราะปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย ฯลฯ มี ๓ นัย 
[๖๗๘] ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
คือ เพราะกระทำปรามาสธรรมทั้งหลายให้เป็นอารมณ์ อย่างหนักแน่น ปรามาสธรรม 
ฯลฯ มี ๓ นัย พึงกระทำอารมมณาธิปติ อย่างเดียว 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทำ 
กุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น แล้วพิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ ผล 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ นิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก , มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรมให้หนักแน่น 
แล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้น ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ราคะ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 433 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรมให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ทิฏฐิ ฯลฯ 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรมและธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม 
โดยอธิปติปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรมให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็น 

" 1 ", ' นั้ , V " 1 

อารมณ์อย่างหนักแน่น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ ทังหลาย เกิดขึน 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยอธิปติ- 
ปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ เพราะกระทำปรามาสธรรมและสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ปรามาสธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
[๖๗๙] ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , ปรามาสธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ปรามาสธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม ที่เกิดหลังๆ โดย 
อนันตรปัจจัย 


พึงกระทำมล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 434 

ปรามาสธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันดรปัจจัย ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 
พึงกระทำมูล 

ปรามาสธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรมที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ 
ปรามาสธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ โดยอนันดรปัจจัย 
พึงกระทำมูล 

ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ปรามาสธรรม ที่เกิด 
หลังๆ โดยอนันดรปัจจัย อาวัชชนะเป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยอนันดรปัจจัย 
ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก , ปรามาสธรรม ที่เกิด 
หลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย อาวัชชนะเป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรมและ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันตรปัจจัย 

ปรามาสธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดย 
อนันดรปัจจัย 

คือ ปรามาสธรรม ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ปรามาส- 
ธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 
พึงกระทำมูล 

ปรามาสธรรม ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่ 
ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันดรปัจจัย 

ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ วุฏฐานะ โดยอนันดรปัจจัย 
ปรามาสธรรม ที่เกิดก่อนๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม 
ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอนันดรปัจจัย 

ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยสมนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 435 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยนิล , สยปัจจัย มี ๕ นัย 

[๖๘๐] ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , ปรามาสธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสย 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแล้วให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ แก่ปัญญา แก , ราคะ ฯลฯ 
แก่ความปรารถนา แก่สุขทางกาย แก , มรรค แก , ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัย ศีล ฯลฯ ปัญญา ราคะ ความปรารถนาสุขทางกาย ฯลฯ 
เสนาสนะแล้ว ถือทิฏฐิ 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรมและธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ถือทิฏฐิ 
บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ถือทิฏฐิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 436 

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย 

มี ๓ นัย เป็นอุปนิสสยะ 

ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดย 
อุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย 

[๖๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ แล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ 
วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณ 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ทิฏฐิ ฯลฯ 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ปรามาสธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม 
โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 437 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ 
ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๖๘๒] ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 

มี ๓ นัย พึงกระทำปัจฉาชาต 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย 

[๖๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม โดย 
กัมมปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
พึงกระทำมูล 

เจตนาที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยกัมมปัจจัย 
เจตนาที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรมและสัมปยุตตขันธ์ และ'จิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

[๖๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม โดย 
ริ ปากปัจจัย มีด นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัย มี๓นัย 

[๖๘๕] ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยมัคคปัจจัย 
คือ องค์มรรคที่เป็นปรามาสธรรม ฯลฯ 
วาระ ๕ พึงกระทำอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 438 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๕ นัย 

[๖๘๖] ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดย'วิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ปรามาสธรรม โดย 
วิปปยุตตปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ปรามาสธรรม และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปัจจัย 

ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม 
โดย'วิปปยุตตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

[๖๘๗] ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิ- 
ปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ 
ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 439 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ 
เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยปรามาสธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และ 
ปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ 
เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก่ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม 
โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 
ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม และปรามาสธรรม เป็นปัจจัย 
แก , ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปรามาสธรรม และ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ปรามาสธรรม แล 
มหาภูตรูปทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย ปรามาสธรรม และ 
หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่กายนี้ 
ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และกพฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ที่เกิดก่อน โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 440 


[๖๘๘] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอนันดรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๙ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ^ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๙ 

ในปุเรชาดปัจจัย 

มี " ๓ 

ในปัจฉาชาดปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๙ 

ในก้มมปัจจัย 

มี " ๓ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๓ 

ในอินทริยปัจจัย 

มีวาระ ๓ 

ในฌานปัจจัย 

มี " ๓ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๕ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัดกิปัจจัย 

มี " ๕ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๙ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๙ 

ในอริคดปัจจัย 

มี " ๕ 


[๖๘๙] ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยอารัมมฌปัจชัย เป็นปัจจัย 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาดปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 441 

ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรมและธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย 

ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม , ใช่ปรามาสธรรม 
โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม โดย 
อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ปรามาสธรรมและธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม 
โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนึสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
ปัจฉาชาตปัจจัย 

ปรามาสธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสธรรม และธรรม 
ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 
[๖๙๐] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ 

[๖๙๑] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับ เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 442 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ ฯลฯ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๓ 

[๖๙๒] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๕ 

ปรามาสทุกะ จบ 
ปรามัฏฐทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๙๓] ปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามํเฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 443 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามัฏฐธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป 

อาศัย ปรามํเฏฐธรรม ฯลฯ 

โลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะฉันใด พึงกระทำปรามัฏฐทุกะฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน 
ปรามัฏฐทุกะ จบ 
ปรามาสสัมปยุตตทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๖๙๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ์ทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 


ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 444 


:๕] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๕ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสมนันตรปัจจัย 

มี " ๒ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๕ 

ในริปากปัจจัย 

มี " ๑ 

ในอาหารปัจจัย 

มี " ๕ ฯลฯ 

ในมัคคปัจจัย 

มี " ๕ 

ในสัมปยุตตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในริปปยุตตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอัตถิปัจจัย 

มี " ๕ 

ในนัตถิปัจจัย 

มี " ๒ 

ในริคตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอริคตปัจจัย 

มี " ๕ 


[๖๙๖] ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม ซึ่ง 
เป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ 
[๖๙๗] ปรามาสริปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม , ใช่เพราะ 
อารัมมณปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 445 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมฌปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม ตลอดถึง 
อสัญญสัตว์ 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรมและปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย 

คือ ชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรมและมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

ฯลฯ 

[๖๙๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีวาระ ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 




[๗๐๐] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอวิคตปัจจัย ฯลฯ มี " ๑ 

แม้สหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
ปัจจยวาร 

[๗๐๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม 
อาศัยหทัยวัตถุ 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ชิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 447 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม 
และปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ์ ๒ 
ฯลฯ ธิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
ฯลฯ 

[๗๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ 


ในอารัมมณปัจจัย 
ในอธิปติปัจจัย 
ในอนันตรปัจจัย 
ในสมทันตรปัจจัย 
ในสหชาตปัจจัย 
ในธัญญมัญญปัจจัย 
ในนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจัย 
ในปุเรชาตปัจจัย 
ในอาเสวนปัจจัย 
ในกัมมปัจจัย 
ในวิปากปัจจัย 
ในอาหารปัจจัย 
ในอริคตปัจจัย 


มี " ๔ 
มี " ๙ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๙ 
มี " ๔ 
มี " ๙ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๔ 
มี " ๙ 
มี " ๑ 
มี " ๙ฯลฯ 

มี " ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 448 

[๗๐๓] ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ 
เหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม ซึ่ง 
เป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว์ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
กายายตนะ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสริปปยุตตธรรม ซึ่งเป็นอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 
โมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตด้วยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 

[๗๐๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๙ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 


ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี 


๓ 



๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 449 

[๗๐๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๙ 

พึงนับอย่างนี้ 

[๗๐๖] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ 

นิสสยวาร เหมือนกับ ปัจจยวาร 
สังสัฏฐวาร 

[๗๐๗] ปรามาสสัมปยุตตธรรม คลุกเคล้ากับปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปัจจัย 

[๗๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในอารัมมฌปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ 

ในวิปากปัจจัย มี " ๑ 

ในอริคตปัจจัย มี " ๒ 

[๗๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ริปากปัจจัย มี " ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 450 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ 

ในปัจจัยที่ไม , ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ 

การนับทั้งสองนอกนก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้ 
ปัญหาวาร 

[๗๑๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย 
โดยเหตุปัจจัย 

พึงกระทำมูล 

เหตุทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
เหตุปัจจัย 

เหตุทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 

[๗๑๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอาริ'มมณ- 
ปัจจัย 

คือ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะนี้น ราคะ เกิดขน 
บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เพราะปรารภขันธ์นั้น 
ราคะ เกิดขึ้น 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม พิจารณากิเลส 
ที่ข่มแล้ว รู้ซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 451 

บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยความเป็นของไม่ 
เที่ยง ฯลฯ แล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ์นั้น ราคะที่เป็นปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ แก่บุพเพนิวา- 
สานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก , อนาคตังสญาณ แก่อาวัชชนะ โดยอารัมมฌปัจจัย 
ปรามาสริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะที่เป็นปรามาสริปปยุตตธรรม วิจิกิจฉา 
อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
ฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน 
นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก , มรรค แก่ผล แก่อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแล้ว ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม ฯลฯ กิเลส 
ที่ข่มแล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นปรามาสริปปยุตต- 
ธรรม โดยความเป็นของไม , เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้น 
นั้น ราคะที่เป็นปรามาสริปปยุตตธรรม วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ พิงเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ 
บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยชิต ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 

อากาสานัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัย 
แก , กายริฌฌาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 452 

ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , อิทธิวิธญาณ แก่เจโตปริยญาณ 
แก'บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แก่ยถาก้มมุปคญาณ แก่อนาคตังสญาณ แก , อาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปัจจัย 

ปรามาสริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 

ฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นปรามาสริปปยุตตธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ เกิดขึ้น 

[๗๑๒] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติ- 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่บุคคลกระทำราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 
บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลาย ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรมให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อม 
ยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้หนักแน่น ราคะ เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรมให้ 
เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์ 
อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นปรามาสริปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , 

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 453 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม โดยอธิปติปัจจัย 

มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม 
เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 

ที่เป็นอารัมมณาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรมแล้ว 
กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว พิจารณา ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทำมรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ ผล 
ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 

นิพพาน เป็นปัจจัยแก่โคตรภู แก่โวทาน แก่มรรค แก่ผล โดยอธิปติปัจจัย 
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม 
ให้หนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่าง 
หนักแน่น ราคะที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรมเกิดขึ้น 

ที่เป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ 
สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปัจจัย 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ อารัมมฌาธิปติ ได้แก่ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถ- 
กรรมแล้ว กระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทำกุศลกรรมนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 


ฌาน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 454 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทำขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม 
ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทำจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็น 
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

[๗๑๓] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอนันตร- 
ปัจจัย 

คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม ที่เกิดก่อน ๆ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ โดยอนันตร- 
ปัจจัย 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม ที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ อนุโลม เป็นปัจจัยแก , ผลสมาบัติ โดยอนันตรปัจจัย 
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอนัตรปัจจัย 
คือ อาวัชชนะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัย 

[๗๑๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยสหชาต- 
ปัจจัย มี ๕ นัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย มี ๒ นัย 
ฯลฯเป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย มี๗นัย 

[๗๑๕] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย- 
ปัจจัย 

มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 

ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ ราคะที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ โมหะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 455 

ฯลฯ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ราคะที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม แก่โมหะ แก , ความปรารถนา 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยราคะที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม 
แล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ฯลฯ 

บุคคลเข้าไปอาศัยโมหะที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ให้ 
ทาน ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

ราคะที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม โมหะ ความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ 
แก่ปัญญา แก่ราคะ แก่โทสะ แก , โมหะ แก่มานะ แก , ความปรารถนา แก่สุขทางกาย แก่ผล 
สมาบัติ โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมฌูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเข้าไปอาศัยศรัทธาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยัง 
สมาบัติให้เกิดขึ้น ก่อมานะ 

บุคคลเข้าไปอาศัยศีล ฯลฯ ปัญญา ราคะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนาแล้ว ให้ทาน 
ฯลฯ ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 

บุคคลเข้าไปอาศัยสุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ 
ศรัทธา ฯลฯ ปัญญา ราคะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย เสนาสนะ เป็น 
ปัจจัยแก่ศรัทธา แก่ปัญญา แก่ราคะ แก่มานะ แก่ความปรารถนา แก่สุขทางกาย แก่ผลสมาบัติ 
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ อารัมมญปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
ฯลฯ ที่เป็นปกตูปนิสสยะ ได้แก่ เพราะอาศัยศรัทธา ราคะ เกิดขึ้น 
เพราะอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ความปรารถนา ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เป็น 
ปัจจัยแก , ราคะที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม แก , ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 456 

[๗๑๖] ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาต- 
ปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ 
เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ แล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ 
ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุ พิงเสียงด้วยทิพโสตธาตุ 

รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก , กายวิญญาณโดย 
ปุเรชาตปัจจัย 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ จักขายตนะ เป็นปัจจัยแก , จักขุวิญญาณ กายายตนะ เป็น 
ปัจจัยแก , กายวิญญาณ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาต- 
ปัจจัย 

ปรามาสริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ อารัมมฌปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 

ที่เป็นอารัมมณปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 

ที่เป็นวัตถุปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก , ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย 

[๗๑๗] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสริปปยุตตธรรม โดยปัจฉาชาต- 
ปัจจัย ฯลฯ 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสริปปยุตตธรรม โดยปัจฉาชาตปัจจัย 
ฯลฯ 

[๗๑๘] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอาเสวน- 
ปัจจัย มี ๒ นัย 

[๗๑๙] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 

คือ เจตนาที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย โดย 
กัมมปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 457 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , จิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 
พึงถามถึงมูล 

เจตนาที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตตขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ปรามาสริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสริปปยุตตธรรม โดยกัมมปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ สหชาต นานาขฌิก 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ เจตนาที่เป็นปรามาสริปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , สัมปยุตต- 
ขันธ์ และชิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปัจจัย 

ที่เป็นนานา'ขฌิก ได้แก่ เจตนาที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยก้มมปัจจัย 

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยริปากปัจจัย มี ๑ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอินทริยปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยฌานปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย มี ๔ นัย 
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสัมปยุตตปัจจัย มี ๒ นัย 

[๗๒๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตต- 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 458 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต ฯลฯ 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปัจจัย 

[๗๒๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย 
ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
คือ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
โดยอัตถิปัจจัย 

พึงกระทำมูล 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก , ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ปรามาสวิปปยุตตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มี ๕ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ ฯลฯ 
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 
มีอย่างเดียว คือ ปุเรชาต ได้แก่ จักขุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ราคะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ 
ทั้งหลาย ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม และ ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม โดยอิตถิปัจจัย 

มี ๒ อย่าง คือ สหชาต ปุเรชาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 459 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เป็น 
ปัจจัยแก่ ขันธ์ ๓ โดยอัตถิปัจจัย ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม และ ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม โดยอัตถิปัจจัย 

มี ๔ อย่าง คือ สหชาต ปัจฉาชาต อาหาร อินทรีย์ 

ที่เป็นสหชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป- 
ทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม และกวฬิงการาหาร 
เป็นปัจจัยแก , กายนี้ โดยอัตถิปัจจัย 

ที่เป็นปัจฉาชาต ได้แก่ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตินทรีย์ 
เป็นปัจจัยแก , กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปัจจัย 


[๗๒๒] ในเหตุปัจจัย 

มีวาระ ๔ 

ในอารัมมฌปัจจัย 

มี " ๔ 

ในอธิปติปัจจัย 

มี " ๕ 

ในอนันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสมทันตรปัจจัย 

มี " ๔ 

ในสหชาตปัจจัย 

มี " ๕ 

ในธัญญมัญญปัจจัย 

มี " ๒ 

ในนิสสยปัจจัย 

มี " ๗ 

ในอุปนิสสยปัจจัย 

มี " ๔ 

ในปุเรชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในปัจฉาชาตปัจจัย 

มี " ๒ 

ในอาเสวนปัจจัย 

มี " ๒ 

ในกัมมปัจจัย 

มี " ๔ 

ในวิปากปัจจัย 

มี " ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 460 

ในอาหารปัจจัย มี " ๔ 

ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ 

ในฌานปัจจัย มี " ๔ 

ในมัคคปัจจัย มี " ๔ 

ในสัมปยุตตปัจจัย มีวาระ ๒ 

ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ 

ในอัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในนัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในวิคตปัจจัย มี " ๔ 

ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ 

[๗๒๓] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอาร'มมณ- 
ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยกัมมปัจจัย 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม โดยสหชาตปัจจัย 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยกัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดย 
อินทริยปัจจัย 

ปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย เป็น 
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 461 

ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัย 
โดยอินทริยปัจจัย 

[๗๒๔] ในปัจจัยที่ไม , ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๗ 
ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๗ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔ 

[๗๒๕] ในปัจจัยที่ไม , ใช่อารัมมฌปัจจัย 
กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 462 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย 
กับ ฯลฯ มีวาระ ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัญญมัญญปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๒ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย 
กับ ฯลฯ มี " ๔ 

[๗๒๖] ในอารัมมณปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔ 

ในอธิปติปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ 

พึงกระทำอนุโลมมาติกา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 463 
ในอวิคตปัจจัย 

กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ 

ปรามาสสัมปยุตตทุกะ จบ 
ปรามาสปรามัฏฐทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๗๒๗] ธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้ง 
ปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม 
ธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรมแต่ ไม่ ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ 
ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ 
ปรามาสธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป 

ธรรมที่เป็นทั้งปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ 
ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม 
ธรรมที่เป็นทั้งปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม และธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ 
ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ที่เป็นปรามัฏฐ- 
ธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทั้งปรามาสธรรม 
และปรามัฏฐธรรม และธรรมที่เป็นปรามํเฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
คือ ขันธ์ ๓ และชิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ 
ปรามาสธรรม และปรามาสธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 
ฯลฯ 

วาระทั้งหมดพึงกระทำเหมือนกับปรามาสทุกะ ไม่มีแตกต่างกัน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 464 

ปัญหาวาร 

[๗๒๘] ธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็น 
ปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปราม'ฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต- 
ขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย ปฏิสนธิ 

ธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งปรามาส 
ธรรมและปรามัฏฐธรรม โดยเหตุปัจจัย 

คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปราม'ฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ปรามาส- 
ธรรม โดยเหตุปัจจัย 

ธรรมที่เป็นปราม'ฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งปรามาส- 
ธรรม และปรามัฏฐธรรม และธรรมที่เป็นปราม'ฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยเหตุปัจจัย 
คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นปราม'ฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต- 
ขันธ์ทั้งหลาย และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปัจจัย 

[๗๒๙] ธรรมที่เป็นทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้ง 
ปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
มี ๓ นัย พึงกระทำว่าปรารภ เหมือนกับปรามาสทุกะ 

ธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก , ธรรมที่เป็นปราม'ฏฐ- 
ธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยอารัมมณปัจจัย 

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทำอุโบสถกรรม แล้วพิจารณากุศลกรรมนั้น 
พิจารณาแล้ว ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส 
เกิดขึ้น 

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จากฌาน ฯลฯ 

พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน กิเลสที่ละแล้ว ฯลฯ กิเลสที่ข่ม 
แล้ว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกาลก่อน ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 465 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 

บุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุ ตลอดถึงอาวัชชนะ พึงกระทำทั้งหมด 
ธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งปรามาส- 
ธรรม และปรามฏฐธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ์ทั้งหลายที่ 
เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเป็นต้นนั้น ทิฏฐิ ฯลฯ 

ธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งปรามาส 
ธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม และธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม โดยอารัมมฌปัจจัย 
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในกาลก่อน ฯลฯ 
จากฌาน ฯลฯ 

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ 
ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ ย่อมยินดี ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 
จักขุเป็นต้นนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น 
ทั้ง ๓ นัยแม้นอกนี้พึงกระทำว่าเพราะปรารภ 

ทุกะนี้เหมือนกับปรามาสทุกะ โลกุตตระไม่ได้ในที่ใด ก็ไม่พึงกระทำในที่นั้น 
ปรามาสปรามัฏฐทุกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ - หน้าที่ 466 

ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ 
ปฏิจจวาร 

[๗๓๐] ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิด 
ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 

คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐ 
ธรรม ขันธ์ ๒ ฯลฯ 

ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย 

ฯลฯ 

โลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะฉันใด พึงกระทำฉันนั้น ไม่มีแตกต่างกัน 
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ จบ 
อนุโลมทุกปัฏฐาน จบ 



